Nikon 


STAFRÆN MYNDAVÉL 


COOLPIX L20/L19 
Notendahandbók 


Upplýsingar um vörumerki 


Microsoft, Windows og Windows Vista eru annað hvort skráð vörumerki eða 
vörumerki Microsoft Corporation í Bandaríkjunum og/eða öðrum löndum. 
Macintosh, Mac OS og QuickTime eru skráð vörumerki Apple Computer, Inc. 

Adobe og Acrobat eru skráð vörumerki Adobe Systems Inc. 

SD-lógóið er vörumerki SD Card Association. 

PictBridge er vörumerki. 

Öll önnur vöruheiti sem minnst er á í þessari handbók eða öðrum skjölum sem fylgdu 
Nikon-vörunni eru vörumerki eða skráð vörumerki eigenda þeirra. 


Inngangur 


Fyrstu skrefin 


& Almenn ljósmyndun og spilun: 
Einföld sjálfvirk stilling 


(| Myndataka í sjálfvirkri stillingu 
im Myndataka sniðin að umhverfinu 


KA Sjálfvirk taka andlitsmynda (brosandi andlit) 


>] Meira um spilun 


k Hreyfimyndir 


Tengst við sjónvarp, tölvu og prentara 


MENU Töku-, spilunar- og uppsetningarvalmyndir 


Tæknilýsing 


Til þess að koma í veg fyrir tjón á Nikon-búnaðinum eða meiðsli skaltu lesa vandlega 
eftirfarandi öryggisatriði í heild sinni áður en búnaðurinn er notaður. Geymdu þessar 
öryggisleiðbeiningar þar sem allir sem nota búnaðinn geta lesið þær. 


Hugsanlegar afleiðingar sé varúðarráðstöfunum þeim sem lýst er í þessum hluta 
ekki fylgt eru sýndar með eftirfarandi táknum: 


Þetta tákn merkir viðvörun, upplýsingar sem ætti að lesa áður en þessi 
Nikon-búnaður er notaður til þess að koma í veg fyrir hugsanleg meiðsli. 


VIÐVARANIR 


Á Slökkva verður ef bilun 
kemur upp 
Ef reykur eða óvenjuleg lykt berst frá 
myndavélinni eða straumbreytinum 
skal taka straumbreytinn úr sambandi 
og fjarlægja rafhlöðurnar tafarlaust og 
gæta þess að brenna sig ekki. Sé 
notkun haldið áfram getur það leitt til 
meiðsla. Þegar búið er að aftengja eða 
fjarlægja aflgjafann skal fara með 
búnaðinn til viðurkennds 
þjónustuaðila Nikon til skoðunar. 


Á Ekki taka í sundur 

Ef hlutir inni í myndavélinni eða 
straumbreytinum eru snertir getur 
það leitt til meiðsla. Einungis hæfir 
tæknimenn ættu að framkvæma 
viðgerðir. Ef myndavélin eða 
straumbreytirinn brotnar og opnast 
vegna falls eða annarra slysa skal fara 
með vöruna til skoðunar til 
viðurkennds þjónustuaðila Nikon 
þegar búið er að aftengja vöruna 
og/eða fjarlægja rafhlöðurnar. 


A Ekki skal nota myndavélina 
eða straumbreytinn nálægt 
eldfimu gasi 

Ekki nota rafbúnað nálægt eldfimum 

lofttegundum þar sem það getur 

valdið sprengingu eða íkveikju. 

Á Fara verður gætilega með 
myndavélarólina 


Ekki hengja ólina um hálsinn 
á ungabarni eða barni. 


Á Geymið þar sem börn ná ekki til 
Sérstaklega skal þess gætt að smábörn 
nái ekki að stinga rafhlöðunum eða 
öðrum smáhlutum upp í munninn. 


Á Gætið öryggis við 

meðhöndlun rafhlöðunnar 

Rafhlaðan getur lekið eða sprungið við 

ranga meðferð. Fylgið eftirfarandi 

varúðarráðstöfunum þegar rafhlaðan 
er meðhöndluð til notkunar með 
vörunni: 

e Slökkva verður á búnaðinum áður en 
skipt er um rafhlöðu. Ef notaður er 
straumbreytir skal tryggja að hann 
sé ekki í sambandi. 

e Aðeins skal nota rafhlöður sem 
samþykktar eru fyrir þessa vöru 
(A 12). Ekki sameina gamlar og 
nýjar rafhlöður eða ólíkar tegundir af 

afhlöðum. 

e Efendurhlaðanlegar EN-MH2 

(EN-MH2-82) Ni-MH rafhlöður frá 

ikon eru keyptar sér skal hlaða þær og 

nota hverja þeirra sem sett. Ekki 

sameina rafhlöður úr mismunandi 
pörum. 

e Endurhlaðanlegu EN-MH2 

afhlöðurnar eru eingöngu ætlaðar til 

notkunar með stafrænum Nikon- 
myndavélum og eru samhæfar við 
COOLPIX L20/L19. 

e Snúðu rafhlöðunum rétt þegar þú 


fhlöðurnar í sundur eða 
fjarlægja eða brjóta ytra 


e. 
o m 
<2 
< 
3 
T Á 2 
Dos 
3 = 
A 


i láta rafhlöðurnar komast í 
ingu við eld eða mikinn hita. 
i setja rafhlöðuna í eða nálægt 
ni. 
e Ekki flytja eða geyma rafhlöðuna 
með málmhlutum eins og 
álsmenum eða hárspennum. 


> 
D 


w 


e. 
m < mum 
ÁR 


Öryggisatriði 


e Hætta er á að rafhlöðurnar leki þegar 
þær eru að fullu tæmdar. Til þess að 
orðast skemmdir á búnaðinum skal 
fjarlægja rafhlöðurnar þegar engin 

leðsla er eftir. 
e Hætta skal notkun rafhlöðunnar 
afarlaust ef vart verður við að 
afhlöðurnar hafi breyst, t.d. upplitast 
eða beyglast. 
e Ef vökvi frá skemmdum rafhlöðum 
emst Í snertingu við fatnað eða húð 
skal hreinsa vökvann tafarlaust af 
með vatni. 


Á Fylgja skal eftirfarandi 
varúðarráðstöfunum þegar 
hleðslutækið (selt sér) er 
meðhöndlað 

e Halda skal tækinu þurru. Ef þess er 

ekki gætt getur það valdið íkveikju 

eða raflosti. 

e Ryk á eða nálægt málmhlutum á 

lónni á að þurrka af með þurrum 

lút. Áframhaldandi notkun getur 
valdið eldsvoða. 

e Ekkiskalhandleika rafmagnssnúruna 

eða nálgast hleðslutækið í 

þrumuveðri. Ef þessari 

varúðarráðstöfun er ekki fylgt getur 
það valdið raflosti. 

e Ekki skal skemma, breyta, toga fast í 

eða beygja rafmagnssnúruna, setja 

ana undir þunga hluti eða láta 

ana komast í snertingu við hita eða 

eld. Ef einangrunin skemmist og 
vírarnir verða berskjaldaðir skal fara 
með rafmagnssnúruna til 
viðurkennds þjónustuaðila Nikon til 
skoðunar. 


iii 


Öryggisatriði 


þessum viðvörunum er ekki fylgt 
æti það leitt til íkveikju eða raflosts. 
i skal handleika klóna eða 
eðslutækið með blautum höndum. 
þessari varúðarráðstöfun er ekki 
gt getur það valdið raflosti. 

i nota ferðastraumbreyta eða 
illistykki sem hönnuð eru til að 
reyta einni rafspennu yfir í aðra, og 
ki riðil fyrir umbreytingu frá 
fnstraumi í riðstraum. Ef þessum 
eiðbeiningum er ekki fylgt getur 
myndavélin skemmst eða hún 
ofhitnað eða valdið íkveikju. 


Q m 


3 nm ma 5m 


500 


Á Nota skal viðeigandi snúrur 
Þegar snúrur eru tengdar við inntaks- 
og úttakstengin, skal eingöngu nota 
snúrur sem fylgja eða eru seldar af 
Nikon til þess að uppfylla kröfur sem 
gerðar eru Í reglugerðum sem varða 
vöruna. 


Á Fara verður varlega með alla 
hreyfanlega hluti 

Gæta skal þess að fingur eða aðrir hlutir 

klemmist ekki undir linsulokinu eða 

öðrum hreyfanlegum hlutum. 


Á Geisladiskar 

Ekki skal spila geisladiskana sem fylgja 
þessum búnaði í geislaspilara sem 
ætlaður er fyrir hljómdiska. Ef slíkur 
geisladiskur er spilaður í hljómtækjum 
getur það valdið heyrnarskaða eða 
skemmdum á tækjunum. 


Á Sýna skal aðgát þegar flassið 
er notað 
Ef flassið er notað nálægt augum þess 
sem mynd er tekin af getur það valdið 
tímabundinni sjónskerðingu. Sérstök 
aðgát skal höfð þegar teknar eru 
myndir af ungabörnum, þá skal hafa 
flassið a.m.k. einn metra frá 
myndefninu. 


Á Ekki skal nota flassið þannig 
að flassglugginn snerti 
manneskju eða hlut 

Ef þess er ekki gætt getur það leitt til 

bruna eða eldsvoða. 


Á Forðast skal snertingu við 
vökvakristal 

Ef skjárinn brotnar skal gæta þess 

að forðast meiðsli af völdum glerbrota 

og koma í veg fyrir að vökvakristall úr 

skjánum komist í snertingu við húð eða 

komist í augu eða munn. 


Merki fyrir aðskilda förgun 
í Evrópulöndum 


Þetta merki segir til um að 
þessari vöru skuli fargað sér. 
Eftirfarandi á einungis við um 


notendur í Evrópulöndum: gg 


e Þessari vöru skal farga sér á 
viðeigandi sorp- og 
endurvinnslustöðvum. Ekki má 
fleygja henni með heimilisúrgangi. 

e Nánari upplýsingar má fá hjá 
umboðsaðila eða staðaryfirvöldum 
sem sjá um úrvinnslu sorps. 


Þetta merki á rafhlöðunni 
segir til um að því skuli 
fargað sér. 


Eftirfarandi á einungis við um 

notendur í Evrópulöndum: 

e Allar rafhlöður, hvort sem þær eru 
merktar þessu tákni eða ekki, verður 
að fara með á viðeigandi 
söfnunarstöð. Ekki má farga 
rafhlöðunni með heimilissorpi. 

e Nánari upplýsingar má fá hjá 
umboðsaðila eða staðaryfirvöldum 
sem sjá um úrvinnslu sorps. 


vi 


ÖRYGGI SALTÍÐI AARE P kaka) RANNUG E SR ii 


TiIkyHNINg A a sníða ninaa v 


GANG isss dass aa ss a iias 1 


Um þessa handbók 
Upplýsingar og varúðarráðstafanir.. 
Hlutar myndavélarinnar.. 
Myndavélarhúsið 
Skjárinn...... 
Grunnaðgerðir 
Tökustillingarhnappurinn 
[>] hnappur (spilun) 
Fjölvirki valtakkinn. 
MENU hnappur 
Skipt á milli flipa. 
Hjálparskjáir 
Um afsmellarann 
Myndavélarólin fest... 


Fyrstu skrefin..... 
Rafhlöðurnar settar í 
Nothæfar rafhlöður................... 

Kveikt og slökkt á myndavélinni. 
Skjátungumál, dagsetning og klukka stillt. 
Minniskort sett í............. 
Minniskort fjarlægð... 


Á Almenn ljósmyndun og spilun: Einföld sjálfvirk stilling 
Skref 1 Kveiktu á myndavélinni og veldu stillinguna É (einföld sjálfvirk, 
Tákn í stillingunni É% (einföld sjálfvirk) .. 

Skref 2 Mynd römmuð inn... 
Notkun aðdráttar............. 

Skref 3 Fókus stilltur og mynd tekin 
Skref 4 Myndir skoðaðar og þeim eytt... 
Myndir skoðaðar (spilunarstilling) 
Myndum eytt 

Einföld sjálfvirk stilling 


Efnisyfirlit 


Sjálfvirkt narta aj ala 
Myndataka í sjálfvirkri stillingu.. 
Flassið notað 


Myndir teknar með tímamæli 
Makróstilling ... 
Lýsingaruppbót. 


i Myndataka sniðin að umhverfinu 
Umhverfisstilling notuð 
Umhverfi valið. 
Eiginleikar... 
Myndir teknar í matarstillingu. 
Myndir teknar fyrir víðmynd..... 


ÍZI Sjálfvirk taka andlitsmynda (brosandi andlit)... 44 
Brosstillingin rasan AA nr 44 
[>] Meira um spilun .............eeeeeeseeeeeeeeeeeeeerrsrnnnannnnnrannneee ut etaatetsssannnnan nunna aasannnannnan 46 
Nokkrar myndir skoðaðar í einu: smámyndaspilun..............c.c..20..00eeeeneeeeeeeennnreeeeeennnneeennnnnnr 46 


Dagatalsskjár 
Skoða betur: spilun með aðdrætti 
Myndum breytt.. 

Birtustig og birtuskil aukin: D-lýsing 

Skorið afrit búið til: Skurður.. 

Em Stærð mynda breytt: Lítil mynd 


MR Hieyfimyndi sasssa kst aö A 
Hreyfimyndir teknar upp 
Hreyfimyndavalmyndi 

Hreyfimyndavalkostir valdir. 
Spilun hreyfimynda s 
FEYKIR 55 


vii 


viii 


Efnisyfirlit 


Tengst við sjónvarp, tölvu og prentara 
Tengst við sjónvarp .. 
Tengst við tölvu 

Áður en myndavélin er tengd 
Myndir fluttar úr myndavél yfir í tölvu 
Tengst við prentara 
Myndavél og prentari tengd 
Ein mynd prentuð í einu 
Margar myndir prentaðar í einu.. 
DPOF-prentröð búin til: Prenthópur .....ssssssssssssssssssrsssssssrsessssrsssssssoesssssessessstessssseneressseeressssseeesseee 67 


MENU Töku-, spilunar- og uppsetningarvalmyndir ......s.sssssssssssssssssesssssssessessseessorsssesseeessesseness 69 
Tökuvalkostir: Tökuvalmyndin 
Tökuvalmyndin kölluð fram 

€ Image mode (myndstilling).... 

WB White Balance (hvítjöfnun) 

El Continuous (raðmyndataka). 

Æ Color Options (litavalkostir).... 
Myndavélarstillingar sem ekki er hægt að stilla á sama tíma 
Spilunarvalkostir: Spilunarvalmyndin.. 
Spilunarvalmyndin kölluð fram 

A) Slide Show (skyggnusýning). 

{i Delete (eyða) 


Efnisyfirlit 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin ..............cc.eceeeeeeneeeeeennnneeeeennnrean 82 


Uppsetningarvalmyndin kölluð fram 


O Date (dagsetning) u.. 
IOl Monitor Settings (skjástillingar .... 
Date Imprint (dagsetningarprentun 
we Motion detection (hreyfiskynjun). 
SID AF Assist (AF-aðstoðarljós) ....... 
Á Sound Settings (hljóðstillingar) 
EÐ) Auto Off (sjálfvirkur rofi) 
M Format Memory (forsníða minni)/J Format Card (forsníða minniskort). 
Ís Language (tungumál) 
Hl Video Mode (myndefnissnið) 
LZ Blink Warning (blikkviðvörun) 
[E Reset All (endurstilla allt) 
£ Battery Type (gerð rafhlöðu). 
On Protect (verja) 
il Rotate Image (snúa mynd) 
E] Copy (afrita) ............ 
Var Firmware Version (útgáfa fastbúnaðar)... 


TÆKNI SIG ns tad na N ar a N paa 
Aukabúnaður 


Villuboð 
Úrræðaleit 
Tæknilýsing ..... 
Studdir staðlar. 
Atriðisorðaskrá ... 


Þakka þér fyrir að kaupa Nikon COOLPIX L20/COOLPIX L19 stafrænu myndavélina. 
Þessari handbók er ætlað að aðstoða þig við að taka myndir á stafrænu Nikon 
myndavélina þína. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun og geymdu hana þar 
sem allir notendur vörunnar geta nálgast hana. 


Tákn og venjur 


Eftirfarandi tákn eru notuð til þess að auðvelda leit að upplýsingum sem á þarf 
að halda: 


In6ueBuu) 


| |s| 
G E 


Táknun 

e Secure Digital (SD) minniskort er í textanum kallað „minniskort“. 

e Vísað er í stillingar tækisins þegar það er keypt sem „upprunalegar stillingar“. 

* Heiti valmyndaratriða sem birtast á skjá myndavélarinnar og heiti hnappa, 
eða skilaboð sem birtast á tölvuskjánum, eru birt með breiðletrun. 


Skjámyndir 
Í þessari handbók er myndum oft sleppt úr dæmum af skjánum til þess að skjávísar 
sjáist greinilegar. 


Skýringarmyndir og skjámyndir 

e Skýringarmyndir og textaskjáir sem sýndir eru í þessari handbók geta litið 
öðruvísi út en þau líta út á skjánum. 

e Skýringarmyndir og textaskjáir sem sýndir eru í þessari handbók eru fyrir 
COOLPIX L19-myndavélina. 


Vöruheiti 
Vöruheitin „COOLPIX L20” og „COOLPIX L19” eru stundum stytt í „L20“ og „L19“ í 
þessari handbók. 


Minniskort 


Hægt er að geyma myndir sem teknar eru með myndavélinni í innra minni myndavélarinnar eða 

á minniskorti. Ef minniskort er í myndavélinni vistast nýjar myndir á minniskortinu og allar aðgerðir 
við að eyða, spila og forsníða ná eingöngu til mynda á minniskortinu. Fjarlægja þarf minniskortið til 
þess að hægt sé að forsníða innra minnið eða nota til þess að geyma, eyða eða skoða myndir. 


an6ueBuu( 


Símenntun 


Nikon styður símenntun með stöðugum vörustuðningi og þjálfun og á eftirfarandi vefsíðum 
er að finna upplýsingar sem stöðugt er verið að þróa og uppfæra: 
e Fyrir notendur í Bandaríkjunum: http://www.nikonusa.com/ 
e Fyrir notendur í Evrópu og Afríku: http://www.europe-nikon.com/support/ 
e Fyrir notendur í Asíu, Eyjaálfu og Mið-Austurlöndum: http.//vww.nikon-asia.com/ 
Á þessum síðum má finna nýjustu upplýsingar um vörur, góð ráð, svör við algengum spurningum 
(FAQ) og almennar ráðleggingar um stafræna ljósmyndun og myndbirtingu. Hugsanlega er hægt 
að nálgast viðbótarupplýsingar hjá umboðsaðila Nikon á hverjum stað. Samskiptaupplýsingar 
má finna á eftirfarandi slóð: 
http:imaging.nikon.com/ 


Notaðu eingöngu rafrænan aukabúnað frá Nikon 


Nikon COOLPIX myndavélin eru hönnuð samkvæmt hæstu gæðastöðlum og í henni er flókinn 
rafeindabúnaður. Einungis aukabúnaður frá Nikon (þar á meðal hleðslutæki, rafhlöður og straumbreytar) 
sem Nikon hefur sérstaklega viðurkennt til notkunar með stafrænum myndavélum Nikon, virkar 
innan þeirra vinnu- og öryggiskrafna sem þessi rafeindabúnaður þarf. 

NOTKUN Á RAFEINDABÚNAÐI SEM EKKI ER FRÁ NIKON GETUR LEITT TIL SKEMMDA Á MYNDAVÉLINNI 
OG KANN AÐ ÓGILDA ÁBYRGÐINA FRÁ NIKON. 

Hafðu samband við viðurkenndan umboðsaðila Nikon til þess að fá frekari upplýsingar um aukabúnað 
frá Nikon. 


Áður en mikilvægar myndir eru teknar 


Áður en myndir af mikilvægum viðburðum eru teknar (eins og í brúðkaupum eða áður en farið er með 
myndavélina í ferðalag) skaltu taka prufumynd til þess að ganga úr skugga um að myndavélin virki 
eðlilega. Nikon ber enga ábyrgð á skemmdum eða hagnaðarmissi sem bilun vörunnar getur leitt til. 


Um handbækurnar 

e Ekki má afrita, senda, umrita, geyma í geymslukerfi eða þýða yfir á annað tungumál í nokkru formi neina 
hluta þeirra handbóka sem fylgja þessari vöru, án þess að fengið sé fyrirfram skriflegt leyfi frá Nikon. 

e Nikon áskilur sér rétt til þess að breyta tæknilýsingu vélbúnaðar og hugbúnaðar sem lýst er í þessum 
handbókum hvenær sem er og án frekari fyrirvara. 

e Nikon ber ekki ábyrgð á neinum skemmdum sem hlotist geta af notkun á þessari vöru. 

e Þótt allt hafi verið gert til þess að tryggja að upplýsingar í þessum handbókum séu réttar 
og fullnægjandi, væru ábendingar til umboðsaðila Nikon á þínum stað (heimilisfang veitt sér) 
um villandi eða ónógar upplýsingar vel þegnar. 


Upplýsingar og varúðarráðstafanir 


Tilkynning varðandi bann við afritun og endurgerð 


Athuga skal að ef efni sem hefur verið afritað eða endurgert með stafrænum hætti með skanna, 
stafrænni myndavél eða öðru tæki sem haft er undir höndum getur slíkt verið refsivert gagnvart lögum. 
Hlutir sem bannaðir eru samkvæmt lögum að afrita eða endurgera 

Ekki skal afrita eða endurgera peningaseðla, mynt, verðbréf, ríkisskuldabréf eða skuldabréf gefin 

út af staðaryfirvöldum, jafnvel þótt slík afrit eða endurgerðir séu stimplaðar „Sýnishorn“. Fjölföldun 
eða endurprentun peningaseðla, myntar eða verðbréfa sem gefin eru út í öðru landi er bönnuð. 
Afritun og endurgerð ónotaðra frímerkja eða póstkorta sem gefin eru út af ríkinu er bönnuð, nema 
með fyrirfram fengnu leyfi frá yfirvöldum. Afritun eða endurgerð frímerkja sem gefin eru út af ríkinu 
og löggiltra skjala sem mælt er fyrir um í lögum er bönnuð. 

Aðgát við tiltekin afrit og endurgerðir 

Yfirvöld hafa gefið út viðvaranir varðandi afritun eða endurgerð á verðbréfum sem gefin eru út af 
einkafyrirtækjum (hlutabréfum, víxlum, ávísunum, gjafabréfum o.s.frv.), farmiðum eða afsláttarmiðum, 
nema þegar nauðsynlegur lágmarksfjöldi afrita er gefinn út til viðskiptanota í fyrirtæki. Ekki skal heldur 
afrita eða endurgera vegabréf sem yfirvöld gefa út, leyfisskírteini sem opinberar stofnanir og lokaðir 
hópar gefa út, nafnspjöld og miða, eins og aðgangsmiða eða matarmiða. 

Uppfylla skal höfundarréttartilkynningar 

Afritun eða endurgerð hugverka sem varin eru með höfundarrétti, eins og bóka, málverka, 
tréskurðarmynda, prentana, korta, teikninga, kvikmynda og ljósmynda eru háð staðbundnum og 
alþjóðlegum höfundarréttarlögum. Ekki skal nota þessa vöru í þeim tilgangi að gera ólögleg afrit 
eða til þess að brjóta höfundarréttarlög. 


Gagnageymslubúnaði fargað 


Athuga skal að þegar myndum er eytt eða minniskort eða önnur gagnageymslutæki eru forsniðin 
eyðast upprunalegu myndgögnin ekki með öllu. Stundum er hægt að endurheimta skrár sem hefur 
verið eytt með til þess gerðum hugbúnaði, sem hugsanlega getur leitt til óviðeigandi notkunar 

á persónulegum myndgögnum. Það er á ábyrgð notandans að tryggja gögn sín gegn slíkri notkun. 
Áður en gagnageymslutæki er fargað eða fengið öðrum skal eyða öllum gögnum af því með til þess 
gerðum hugbúnaði, eða forsníða tækið og fylla síðan aftur með myndum sem innihalda engar 
viðkvæmar upplýsingar (t.d. myndir þar sem ekkert sést nema himininn). Skiptu líka um mynd sem 
valinn er til birtingar á upphafsskjánum (QA 85). Gæta skal þess að forðast meiðsli þegar 
gagnageymslutæki eru eyðilögð. 


an6ueBuuj 


Myndavélarhúsið 


Linsuhlíf lokuð 


an6ueBuu( 


1] ASME lan 8| Hlíf yfir raftengi smenio 

| 2 | Rofi ......... | 9 | Rauf fyrir myndavélaról . 

El Straumljós | 10 | Tengjahlíf 

g Tímamælisljós .. wea [11| Snúrutengi .. 
AF-aðstoðarljós 


(12 nsun ooie 
5| Innbyggt flass 


13| Innbyggður hljóðnemi .................. 53 
| 6 | LINSE RS ERNI 


Hlutar myndavélarinnar 


78910 


11 


1 EOE 6 


2| Tökustillingarhnappur ....................... 8 
3 | [©] hnappur (spilun) ................... 8, 24 


a | Fjölvirkur valtakki 


5| Flassvísir 


Aðdráttarhnappar .vssssvsssssissssrrssreseriennn 21 
W víðmynd S 
T : mesti aðdráttur 21 
Ei :smámyndaspilun. 46 
Q aðdrátturíspilun. 48 
@ hjálp 


MENU hnappur „n 10, 54, 70, 78, 83 
8 | (T) (gera val virkt) hnappur ................... 9 
| 9 | T (eyða) hnappur .............. 24, 25, 55 
10 Hlíf yfir rafhlöðuhólfi/ 

minniskortarauf „sssri 12,16 
[11| Skrúfgangur fyrir þrífótarfestingu 
| 12 | Minniskottaratf rassinn inni 16 
| 13 ið 12 


an6ueBuuj 


an6ueBuu( 


Hlutar myndavélarinnar 


Skjárinn 

Eftirfarandi vísar og tákn geta birst á skjánum meðan á myndatöku og spilun 
stendur (það sem birtist á skjánum fer eftir stillingum hverju sinni). 

Vísarnir og myndupplýsingarnar á skjánum hverfa eftir fáeinar sekúndur meðan á 
myndatöku og spilun stendur (A 89). 


Dagsetningarprentun .. 
Myndastilling“* 5 
Hreyfimyndavalkostir ........................ 54 


Myndataka 
Eb 6 
®© ææ 
> am b 
23 h 2 ie 
0) — — — 
22 ad TDG ar 
n OS rs 
MERHOÐ Ta Tr aa“ 
20 = | OT 
En Ein E Ér DATE -— LORTE DATES 11 
19 10 Brul- óp 
| TONO Mlm) Bm) (llm) (Bm) (Gr 
18- 12| F81 [O 
A VN d Em EO (TU) íss 
17 14 13 12 E 
a f>ggg) a 
ET 9999) 
E m {= mO] b 
| | 009) 
15 
1 | Tökusti ling ' á a Fjöldi mynda sem hægt er að taka 
EH Vekróstilling .. (ljósmyndir) -18 
3 | Aðdráttarvísir sssninissiiminsi 21,31 E tenga hreyfimynd 
EA AE/AF-L vísir Vísir fyrir innra minni 
in ai Ljósop 
Fók 
a la EH Fókussvæði 
. J: Fókussvæði (andlitsstilling) . 
Rafhlöðuvísir ... ókörahráði 
| 8 } Hreyfiskynjunarvísi ISO-ljósnæmi 
Vísir fyrir „Dagsetning ekki stillt” Uopbótaraildi Wsi 
Vísir fyrir tímabelti Es pp i Ja 
| 10 | Litavalkostir 


Raðmyndatökustilling .. A 
|23 | Tiímamælisvísir „ansans 


*l Breytilegt eftir valinni stillingu hverju sinni. Upplýsingar er að finna í köflum um hverja stillingu. 
*2 M° og il birtast á L20, og Bnl? og Bm birtast á L19. 


Hlutar myndavélarinnar 


2 3 4 


| | — 
15/05/200 12:00 EAJ = 
Gm 


Spilun 
1 
13 999) PG 
12 | 
10 11 Tí 
[D La Ld Te 
9 
| | Dagsetning myndatöku .................. 14 


2| Tökutími 
3 | Hljóðstyrkur . 
| á | Rafhlöðuvísir 
5| Myndstilling* 
Hreyfimyndavalkostir 
a Núverandi rammanúmer/ 


heildarfjöldi ramma .... 
b Lengd hreyfimyndar .. 


m&s 

ma 999) 
6 
8 7 fog9/ Gógja 
[0000/9000] 
{= 1m0] P 

C mo] 


Vísir fyrir innra minni .......................... 
8| Spilunarvísir hreyfimyndar 
| 9 | Prentraðartákn .... 
Lítil mynd 
Tákn fyrir D-lýsingu ......................0.... 50 
Tákn fyrir vörn 
Skrárnúmer og -gerð . 


* Táknin sem birtast á skjánum breytast eftir stillingum í tökustillingu. 


an6ueBuuj 


an6ueBuu( 


Tökustillingarhnappurinn 


Aa e Ýttu á tökustillingarhnappinn í spilunarstillingunni 
til að skipta yfir í tökustillingu. 
COOLPIX L19 Sr O e Ýttu á tökustillingarhnappinn í tökustillingunni til að 


mm 0 ji birta valmynd tökustillingar. 
Le VA FE [a] 


Valmynd tökustillingar 


Í valmynd tökustillingar skaltu nota fjölvirka valtakkann til að velja tökustillinguna. 
© B Easy auto mode (einföld sjálfvirk stilling) (QA 18) 
ofa @® Z Scene (umhverfi) (QA 33) 

© E] Smile mode (brosstilling) (QA 44) 

@ MR Movie mode (hreyfimyndastilling) (QA 53) 

© B Auto mode (sjálfvirk stilling) (QA 27) 


OROROORO) 


* Táknin sem birtast eru mismunandi eftir pví hvaða umhverfisstilling var síðast valin. 


Á meðan valmynd tökustillingar er opin er hægt að fara aftur í tökustillingu með 
því að ýta aftur á tökustillingarhnappinn. 


[>] hnappur (spilun) 


e Í tökustillingu fer myndavélin í spilunarstillingu 


( þegar ýtt er á P>]. 


e Efslökkter á myndavélinni skaltu halda P>] niðri til 
þess að kveikja á myndavélinni í spilunarstillingu. 


Grunnaðgerðir 


Fjölvirki valtakkinn 
Þessi hluti lýsir hefðbundinni notkun á fjölvirka valtakkanum við val á stillingum, 
valmyndaratriðum og virkjun vals. 


Fyrir myndatöku 
Sýna valmyndina % (flassstilling) (QA 28)/velja atriðið fyrir ofan. 


Opna valmyndina Opna valmyndina 
X) (tímamæli)  — KR aAa (lýsingaruppbót) 


(30). G N J (32). Flash mode 
Ga Gera val virkt. 


Opna valmyndina NA (makróstilling) (QA 31). 


Fyrir spilun 


102000 15:80 
AJG 


Birta fyrri mynd. 


Í valmyndarglugga 
Velja atriðið fyrir Shooting menu 
ofan. Virkjavál A mee mode B 
Velja P (fara á næsta skjá). IT 
a aftur Velja atriðið til Y Color options 
O hægri/fara á næsta 
. =. . S skjá (gera val virkt). 
Velja atriðið fyrir = 
neðan. 


Um fjölvirka valtakkann 


Í þessum leiðarvísi eru A, W, 4 og Þ stundum notuð til að gefa til kynna upp, niður, vinstri og 
hægri aðgerðir fjölvirka valtakkans. 


an6ueBuuj 


an6ueBuu( 


10 


Grunnaðgerðir 


MENU hnappur 

Ýttu á MENU til þess að opna valmynd fyrir stillinguna sem er valin. 
e Notaðu fjölvirka valtakkann til að nota stillingar (A 9). 

e Veldu flipann til vinstri til að sýna uppsetningarvalmyndina. 

e Ýttu aftur á MENU til þess að fara úr valmyndinni. 


p | Efri flipinn: Valmyndir í 
MEN boði fyrir 


E) gildandi 
$ stillingu eru 
NSAN ra sýndar. 


Neðri flipinn: Birtir 
uppsetningar- 
valmyndina. Valinn valkostur. 


Birtist þegar valmyndin 
nær yfir tvær eða fleiri síður. 


Setup 


Birtist þegar fleiri O)otion detection 
valmyndaratriði o] 


koma á undan. 


AF assist 


eða fleiri MENU 

valmyndaratriði i 3 

koma á eftir. Ýttu á @ eða fjölvirka Ýttu á ÓR) eða ýttu fjölvirka 
valtakkanum P til þess að valtakkanum Þ> til þess að 
fara í næsta safn valkosta. virkja valið. 


Skipt á milli flipa 
Shooting menu Shooting menu 


Image mode SE | Image mode | Menus ’ 


White balance m Al White balance | Welcome screen |--| 
Continuous [E] = Continuous t Date |--] 
v Color options Color options 4 Monitor settings | -- | 
„Date imprint | orr | 
M Exit 
Ýttu fjölvirka Ýttu fjölvirka valtakkanum Valmyndin sem valin var 
valtakkanum til að fara A Y til að velja flipa og birtist. 
í valmyndina. ýttu á @ eða > 


Þegar eftirfarandi stillingar eru notaðar er hægt að sýna flipana með því að ýta 
fjölvirka valtakkanum á meðan valmyndin birtist. 
e Einföld sjálfvirk stilling, umhverfisstilling, brosstilling og hreyfimyndastilling 


Grunnaðgerðir 


Hjálparskjáir 

Veldu T (@) þegar (2)/Ð birtist neðst til hægri í valmyndinni til að skoða lýsingu á 
völdum valkosti. 

Ýttu á T (@) til þess að snúa aftur í upprunalegu valmyndina. 


Í Hl Continuous 


Choose single frame, continuous 
(CHED) mode, BSS (camera chooses 


[5] ek?) sharpest shot in series), or 
Sie multi-shot 16. 
18) o o 
a EEN Exit 


Um afsmellarann 


Myndavélin er búin tveggja þrepa afsmellara. Ýttu afsmellaranum hálfa leið niður til 
þess að stilla fókus og lýsingu og stoppaðu þegar þú finnur fyrirstöðu. Fókus og 
lýsing læsast á meðan afsmellaranum er haldið niðri. Ýttu afsmellaranum alla leið 
niður til þess að smella af og taka mynd. Ekki beita afli þegar þú ýtir afsmellaranum 
niður þar sem það getur valdið því að myndavélin hristist og myndin orðið óskýr. 


| > b 


Ýttu afsmellaranum Ýttu afsmellaranum 
niður hálfa leið tilað alla leið niður til þess 
stilla fókusinn og að taka mynd. 
lýsinguna. 


Myndavélarólin fest 


an6ueBuuj 


Fyrstu skrefin 


1 Opnaðu hlífina á rafhlöðuhólfinu/ 
minniskortaraufinni. 


e Áður en hlífin yfir rafhlöðuhólfinu/minniskortaraufinni 
er opnuð skaltu snúa myndavélinni á hvolf til að koma í 
veg fyrir að rafhlöðurnar detti úr henni. 


Rafhlöðurnar settar í. 
e Settu rafhlöðurnar rétt í, eins og sýnt er hér til hægri. 


Uyas NISKĄ 
N 


3 Lokaðu rafhlöðuhólfinu/minniskortaraufinni. 


Nothæfar rafhlöður 

Þessi myndavél notar eftirfarandi rafhlöður af R6/AA-stærð. 
e Tvær LR6/L40 alkaline-rafhlöður (rafhlöður fylgja) 

e Tvær FR6/L91 litíum-rafhlöður 

e Tvær EN-MH2 Ni-MH (nikkelmálmhýdríð) hleðslurafhlöður 


Kveikt og slökkt á myndavélinni 
Ýttu á rofann til þess að kveikja á myndavélinni. 


Straumljósið (grænt) kviknar í smátíma og það kviknará = 

skjánum. Ýttu á rofann til að slökkva á myndavélinni. gw oC) Q 
Þegar slokknar á myndavélinni slokknar á straumljósinu 1) 

og skjánum. a m 


Ef slökkt er á myndavélinni skaltu halda P>] niðri til þess 
að kveikja á myndavélinni í spilunarstillingu. 


12 


Rafhlöðurnar settar í 


v Rafhlöðurnar fjarlægðar 


Gakktu úr skugga um að slökkt sé á straumljósinu og skjánum og opnaðu hlífina yfir rafhlöðuhólfinu/ 
minniskortaraufinni. 


m Fleiri varúðarráðstafanir varðandi rafhlöður 

e Lestu og fylgdu viðvörunum (QA iii, 107). 

e Lestu og farðu eftir viðvörunum fyrir rafhlöðuna á bls. iii og í kaflanum „Rafhlaðan“ (QA 107) áður 
en rafhlaðan er notuð. 

e Ekki nota saman gamlar og nýjar rafhlöður eða ólíkar tegundir af rafhlöðum. 

e Ekki er hægt að nota rafhlöður með eftirfarandi göllum: 


oe o = © © 2 o E 
©] ®© ®© ®© ©] 
Rafhlöður með Rafhlöður með einangrunarefni Rafhlöður með flötu 


skemmda húð sem ekki hylur svæðið í kringum neikvæðu skauti 
neikvæða skautið. 


m Athugasemdir um EN-MH1 hleðslurafhlöður, MH-70/71 hleðslutæki 


Þessi myndavél getur einnig notað EN-MH1 Ni-MH hleðslurafhlöður. 
Gættu þess að lesa og fara eftir viðvörunum um rafhlöðuna sem er að finna í kaflanum „Rafhlaðan“ 
A 107), áður en rafhlaðan er notuð. 


I“ Gerð rafhlöðu 


Veldu sömu rafhlöðutegund og er í vélinni í uppsetningarvalmyndinni til að auka afkastagetu 
afhlaðnanna. Sjálfgefin stilling er sú tegund rafhlaðna sem fylgir með vélinni þegar hún er keypt. 
Kveiktu á myndavélinni og breyttu stillingunni (QA 100) ef þú notar einhverja aðra tegund rafhlaðna. 


Alkaline-rafhlöður 


Afkastageta alkaline-rafnlaðna getur verið mjög breytileg eftir framleiðendum. Veldu áreiðanlega 
Vörutegund. 


Aðrir orkugjafar 


Notaðu EH-65A straumbreyti (seldur sérstaklega) ef þú vilt knýja myndavélina stöðugt í langan tíma í 
einu (QA 104). Ekki skal undir nokkrum kringumstæðum nota aðrar gerðir straumbreyta. Ef 
þessum leiðbeiningum er ekki fylgt getur myndavélin skemmst eða hún ofhitnað. 


Sjálfvirkur rofi (biðstaða) 


Ef ekkert er gert í u.þ.b. 30 sekúndur (upprunalegar stillingar) slokknar á skjánum og myndavélin fer í 
biðstöðu. Eftir þrjár mínútur til viðbótar slekkur sjálfvirki rofinn sjálfkrafa á myndavélinni. Það kviknar 
aftur á skjánum þegar ýtt er á rofann eða afsmellarann meðan slökkt er á skjánum í biðstöðu. Lengd 
tímans sem líður áður en myndavélin fer í biðstöðu ræðst af stillingunni Auto off (sjálfvirkur rofi) 
(QA 94) í uppsetningarvalmyndinni (QA 82). 


ULJDS NISJÁ 


Tungumálavalmynd birtist þegar kveikt er á myndavélinni í fyrsta sinn. 


1 Ýttu á rofanntil þess að kveikja á 
myndavélinni. 
Straumljósið (grænt) kviknar í smátíma og það kviknar á 
skjánum. 


2 Notaðu fjölvirka valtakkann til að 
velja viðeigandi tungumál og ýttu 
á 68) 
Lestu „Fjölvirki valtakkinn“ (QA 9) til þess að 
fá frekari upplýsingar um fjölvirka 
valtakkann. 


uays NISJÁ 


3 Veldu Yes (já) og ýttu á @. 
Ef No (nei) er valið verður dagsetning og klukka ekki stillt. 


4 Ýttu q eða P til þess að velja 
heimatímabeltið þitt (nafn borgar) (A 88) og 
ýttu á hnappinn ÓR. 


g Sumartími 
Ef nota á myndavélina á svæði þar sem sumartími er í gildi skaltu ýta 
A í heimatímabelti í skrefi 4 til að kveikja á sumartímanum. 


Þegar stilling fyrir sumartíma er valin birtist merkið % efst á 
skjánum. Til þess að losa stillinguna fyrir sumartíma er ýtt W. 


14 


(Čeština Italiano — Svenska 
Dansk Magyar Türkçe 
Deutsch Nederlands wss 
Engish MOR 
Español Polski BE 
EAAnvikó Português H 
Français Pyckmă 2 
Indonesia Suomi mentua 


Set time and date? 


London 
Casablanca 


Sumartími 


|=} 
London 
Casablanca 


Skjátungumál, dagsetning og klukka stillt 


5 Breyttu dagsetningu og tíma. 
e Ýttu A eða W til að breyta auðkenndu atriði. 


e Ýttu ® til að færa bendilinn í eftirfarandi röð. 

D (dagur) -> M (mánuður) -> Y (ár) -> Klukkustund -> 
ínúta -> DMY 

Ýttu til þess að fara aftur á fyrra atriði. 


6 veldu í hvaða röð dagur, mánuður og ár 
birtast og ýttu á ÓR eða >. 


e $tillingarnar verða virkar. 


4 » 


D M M 
15 Me 2009 
15 : 10 


7 Ýttuá tökustillingarhnappinn til að loka 
skjánum. 
e Valmynd tökustillingar birtist. 


8 Þegar Easy auto mode (einföld sjálfvirk 
stilling) birtist ýtirðu á ÓÐ. 
e Myndavélin fer í tökustillingu og hægt er að taka 
myndir í einfaldri sjálfvirkri stillingu 18). 
Ýttu fjölvirka valtakkanum Á eða W á undan @ til að 
skipta yfir í aðra tökustillingu. Sjá „Myndataka í sjálfvirkri 
stillingu“ (QA 27), „Umhverfisstilling notuð“ (QA 33), 
„Brosstillingin notuð“ (A 44) eða „Hreyfimyndir teknar upp“ (QA 53) til þess að fá 
meiri upplýsingar. 


g Breyta dagsetningu og tíma 

e Til þess að breyta dagsetningu og tíma velurðu Date (dagsetning) í valkostinum Date 
(dagsetning) (QA 86) í uppsetningarvalmyndinni (QA 82) og fylgir leiðbeiningunum sem byrja hér 
að framan í skrefi 5. 

* Til að breyta stillingum á tímabelti og sumartíma velurðu Time zone (tímabelti) í valkostinum 
Date (dagsetning) í uppsetningarvalmyndinni (A 86, 87). 


ULJDS NISJÁ 


US NISKĄ 


16 


Myndir eru geymdar í innra minni myndavélarinnar (u.þ.b. 20 MB) eða á Secure 
Digital (SD) minniskorti (fáanlegt sérstaklega) (QQ 104). 

Ef minniskort er í myndavélinni eru myndir sjálfkrafa vistaðar á minniskortinu og 
hægt er að spila, eyða eða flytja myndir sem vistaðar eru á minniskortinu. 
Fjarlægðu minniskortið til þess að geyma myndirnar í innra minninu eða til þess að 
skoða, eyða eða flytja myndir úr innra minninu. 


1 


vV Minniskort sett í 


Ef minniskortið er sett öfugt í eða á hvolfi getur það skemmt 
myndavélina eða minniskortið. Gakktu úr skugga um að 
minniskortið snúi rétt. 


Gakktu úr skugga um að slökkt sé á 
straumljósinu og skjánum og opnaðu hlífina 
yfir rafhlöðuhólfinu/minniskortaraufinni. 
Gakktu úr skugga um að slökkt sé á myndavélinni áður en 
hlífin yfir rafhlöðuhólfinu/minniskortaraufinni er opnuð. 


Áður en hlífin fyrir rafhlöðuhólfinu/minniskortaraufinni er 
opnuð skaltu snúa myndavélinni á hvolf til að koma í veg 
fyrir að rafhlöðurnar detti úr henni. 


Settu minniskortið í. 


Renndu minniskortinu rétt inn þar til það smellur á sinn 
stað. 


Lokaðu rafhlöðuhólfinu/minniskortaraufinni. 


Minniskort sett í 


Minniskort fjarlægð 


Áður en minniskortið er tekið úr skaltu slökkva á 
myndavélinni og ganga úr skugga um að slökkt sé á 
rofaljósinu og skjánum. Opnaðu rafhlöðuhólfið/ 
minniskortaraufina og ýttu kortinu inn © til að láta það 
skjótast út að hluta. Fjarlægðu kortið © og gættu þess 
að beygla það ekki. 


m Minniskort forsniðin 


Ef skilaboðin hér til hægri birtast þarf að forsníða minniskortið fyrir Card is not formatted. 

notkun (QA 95). Gættu að því að þegar forsniðið er eyðast allar Format card? 

myndir og önnur gögn á minniskortinu endanlega. Taktu afrit af 

öllum myndum sem þú vilt eiga áður en minniskortið er forsniðið. No 

Notaðu fjölvirka valtakkann til þess að velja Yes (já) og ýttu á O. 

Staðfestingargluggi birtist. Veldu Format (forsníða) og ýttu á ÓÐ til 

þess að forsníða. 

e Ekki slökkva á myndavélinni eða opna hlífina yfir rafhlöðuhólfinu/minniskortaraufinni fyrr en búið er að 
forsníða. 


* Þegar þú setur minniskort sem notuð hafa verið í öðrum tækjum í myndavélina skaltu gæta 
þess að forsníða þau með þessari myndavél (Q 95). 


v Rofi til þess að skrifverja 


SD-minniskort eru búin rofa sem skrifver þau. Þegar rofinn er í Rofi til þess að skrifverja 
læstri stöðu („lock“) er ekki hægt að vista eða eyða myndum á 
minniskortinu og ekki er heldur hægt að forsníða minniskortið. 
Taktu læsinguna af með því að renna rofanum í stöðuna „write“. 


m Minniskort 


Notaðu eingöngu Secure Digital minniskort. 

e Ekki framkvæma eftirfarandi aðgerðir á meðan verið er að 
forsníða kortið, á meðan gögn eru skrifuð á það eða þeim eytt af því eða meðan á gagnaflutningi í 
tölvu stendur. Ef þessum leiðbeiningum er ekki fylgt geta upplýsingar glatast eða myndavélin eða 
minniskortið skemmst: 

- Setja kortið í eða fjarlægja það 
- Fjarlægja rafhlöðurnar 

- Slökkva á myndavélinni 

- Aftengja straumbreytinn 

e Ekki forsníða minniskortið í tölvu. 

i taka í sundur eða breyta. 

e Ekki missa, beygla eða láta það komast í snertingu við vatn eða verða fyrir miklu hnjaski. 

i snerta málmskautin með fingrum eða málmhlutum. 

i festa merkimiða eða límmiða á minniskortið. 

e Ekki skilja það eftir í sólarljósi, lokuðum ökutækjum eða á stöðum þar sem hitastig er hátt. 

e Ekki hafa það í raka, ryki eða í ætandi lofttegundum. 


. 
m 
Sa 


. o 
mm 
Zza 


uyəIys NISJÁ 


Almenn ljósmyndun og spilun: Einföld sjálfvirk stilling 


Í stillingunni É% (einföld sjálfvirk) ákvarðar myndavélin sjálfkrafa viðeigandi 
tökustillingu þegar þú rammar inn mynd, sem auðveldar þér að taka myndir með 
tökustillingu sem hentar umhverfinu. 


1 Ýttu á rofanntil þess að kveikja á 
myndavélinni. 
Straumljósið (grænt) kviknar í smátíma og það kviknar á 
skjánum. Linsan rennur út. 


Einföld sjálfvirk stilling er stillt þegar vélin er keypt. Farðu í 
skref 4. 


2 Ýttuá tökustillingarhnappinn til að birta 
valmynd tökustillingar. 


3 Ýttu fjölvirka valtakkanum A ¥ til að velja É% 
og ýttu á ÓR. 
e Myndavélin fer þá á stillinguna É (einföld sjálfvirk). 


Bus yny|BÍs pjo4u13 :unjIds 60 unpuÁwsof uuawjy 


4 Athugaðu stöðu rafhlöðunnar og hversu Rafhlöðuvísir 
margar myndir er hægt að taka í viðbót. 


Rafhlöðuvísir 
Skjár Lýsing 
ENGINN VÍSIR Hleðsla rafhlaðnanna er mikil. 
Lítil hleðsla. 
= Skiptu um rafhlöðu. 
o Ekki er hægt að taka myndir. ER 
Battery exhausted. | Skiptu um rafhlöður og settu nýjar Fjöldi mynda sem 
(rafhlaða tóm.) rafhlöður í. hægt er að taka 


Fjöldi mynda sem hægt er að taka í viðbót 
Fjöldi þeirra mynda sem hægt er að vista veltur á geymslugetu innra minnisins eða 


18 minniskortsins auk myndastillinga (QA 72). 


Skref 1 Kveiktu á myndavélinni og veldu stillinguna É% (einföld sjálfvirk) 


Tákn í stillingunni É% (einföld sjálfvirk) 


Tökustilling 

Í einfaldri sjálfvirkri stillingu er EÐ, Eä, 

FE 9, EN, EA cða birt til að Hreyfiskynjunarvísir 

gefa til kynna tökustillinguna sem Dragðu úr óskýrleika sem hristingur á 
myndavélin hefur valið fyrir gildandi myndavélinni eða hreyfing á 
myndefni og ramma. myndefninu veldur. 


Tákn fyrir innra minni Myndastilling 

Myndir eru vistaðar í innra minninu (um það Veldu stærð og gæði mynda í 

bil 20 MB). valmynd myndastillinga. Sjálfgefnu 
Þegar minniskort er sett í myndavélina stillingarnar eru sem hér segir: 
hverfur táknið IX og myndir verða vistaðar á L20: flx] Normal (3648x2736) (venjuleg) 
minniskortið. L19: Bm] Normal (3264x2448) (venjuleg) 


Vísarnir og myndaupplýsingarnar á skjánum hverfa eftir fáeinar sekúndur meðan á 
myndatöku og spilun stendur (QA 89). 


Tiltækar aðgerðir í einfaldri sjálfvirkri stillingu 

e Ef myndavélinni er beint að mannsandlitum greinir hún andlitin sjálfkrafa og stillir fókusinn á þau. 

e Hægt er að stilla flassstillinguna á ® (slökkt) (QA 28). 

e Tímamælirinn (LA 30) og lýsingaruppbótin (QA 32) eru tiltæk. 

e Í stillingunni É% (einföld sjálfvirk) er hægt að breyta myndastillingunni (QA 71) með því að ýta á 
MENU. 

e Sjá nánari upplýsingar í „Einföld sjálfvirk stilling“ (QA 26). 


Hreyfiskynjunarvísirinn 

e Þegar Motion detection (hreyfiskynjun) (QA 92) í uppsetningarvalmyndinni (QA 82) er stillt á 
AUTO (sjálfvirk) (upprunalegar stillingar) og myndavélin greinir myndefni á hreyfingu eða hristing 
myndavélar við töku á ljósmyndum eykst lokarahraðinn til þess að draga úr óskýrleika. (Þessi stilling 
er ekki virk í hreyfimyndastillingu.) 

e Þegar myndavélin greinir hristing og eykur lokarahraðann verður hreyfiskynjunarvísirinn grænn á 
litinn. 


Buis AMAIS pjoJui3 :unjds 60 unpuÁwsofj uuawjy 


1 Mundaðu myndavélina. 


Haltu myndavélinni stöðugri með báðum höndum, 
haltu fingrunum og öðrum hlutum frá linsunni, flassinu, 
tímamælisljósinu og hljóðnemanum. 


Snúðu myndavélinni þannig að innbyggða flassið sé 
ofan við linsuna þegar þú tekur mynd í „háu“ sniði. 


2 Rammaðu myndina inn. 

Þegar myndavélin ákvarðar umhverfisstillinguna 
breytist tökustillingartáknið samkvæmt því A 26). 
Þegar myndavélin greinir andlit (séð að framan) birtist 
gulur rammi utan um það andlit. Hægt er að greina allt 
að 12 andlit. Ef vélin greinir fleiri en eitt andlit er andlitið 
næst myndavélinni rammað inn með tvöföldum 
ramma í fókussvæðinu og önnur andlit eru römmuð 
inn með einföldum ramma. 

Þegar myndefni er annað en fólk eða þegar myndavélin greinir engin andlit verður 
fókusinn á miðju skjásins. Staðsettu meginmyndefnið nálægt miðjum skjánum. 


Bus yny|BÍs pjo4u13 :unjIds 60 unpuÁwsof uuawjy 


[M Einföld sjálfvirk stilling 
e Verið getur að við ákveðnar aðstæður sé ekki hægt að velja þá umhverfisstillingu sem óskað er. Ef 
svo er verður að velja aðra tökustillingu. 
20 * Þegar stafrænn aðdráttur er virkur er tökustillingin EIÐ. 


Skref 2 Mynd römmuð inn 


Notkun aðdráttar 

Notaðu aðdráttarhnappana til þess að stilla optískan Minnka aðdrátt Auka aðdrátt 
aðdrátt. 

Ýttu á T til að auka aðdrátt á myndefnið. | 


Ýttu á W til að minnka aðdrátt. | —— === 
(w T) 


Þegar ýtt er á aðdráttarnnappana birtist aðdráttarvísirinn 


efst á skjánum. 32 
„0 að 


Optískur Stafrænn 
aðdráttur aðdráttur 


Stafrænn aðdráttur 

Ef optískur aðdráttur er stilltur með aðdráttarlinsunni á mesta aðdrátt er hægt að 
gera stafrænan aðdrátt virkan með því að halda niðri T. Myndefnið er stækkað upp 
í hámarksaðdrátt í optískum aðdrætti sem er 4x. 

Fókussvæðið birtist ekki þegar stafrænn aðdráttur er virkur og fókusinn lendir í 
miðju skjásins. 


Wp) Cg) 
p] W. M% 
Hámarksaðdráttur Stafrænn aðdráttur er virkur. 


optísks aðdráttar. 


Stafrænn aðdráttur og brúun 

Ólíkt optíska aðdrættinum notar stafræni aðdrátturinn stafræna myndvinnslu, svokallaða brúun, til að 
stækka myndir, sem veldur því að gæði myndanna verða örlítið minni. 

Brúun er notuð í aðdrætti sem er meiri en d. 

Þegar aðdráttur eykst umfram stöðuna d4 hefst brúun og aðdráttarvísirinn verður gulur til að gefa til 
kynna að notast er við brúun. 


Staðsetning d hreyfist til hægri eftir því sem stærð myndarinnar minnkar og tekið er tillit til 
staðfestingar á aðdráttarstöðu þar sem taka án brúunar er möguleg í gildandi myndastillingu. 


WI LT) 


Ef myndin er í lítilli stærð. 


Buis yyjeÍs pjọ4u!3 :Unjids 60 unpuÁwsof uuawjy 


21 


Bus AMAIS pjo4u13 :unjIds 60 unpuÁwsof uuawjy 


22 


Ýttu afsmellaranum niður til hálfs. 


e Ýttu hálfa leið niður (QA 11) til að stilla fókus. Þegar 
myndefnið er í fókus verður fókussvæðið grænt að lit. 


Þegar ekki er verið að 
taka mynd af fólki eða 


Þegar myndavélin greinir þegar myndavélin greinir 
andlit (séð að framan): engin andlit: 
veð 
125 i 
Lokarahraði Ljósop 
e Þegar þú notar stafrænan aðdrátt stillir Fókusvísir 
myndavélin fókus á miðju rammans, en 
fókussvæðið er ekki birt. Þegar 
myndefnið er í fókus verður KO 
fókusvísirinn (QA 6) grænn að lit. 
125 Fe 


Lokarahraðinn og ljósopið eru birt 
þegar afsmellaranum er ýtt hálfa leið niður. 


Fókus og lýsing haldast læst á meðan afsmellaranum er haldið hálfum niðri. 


Þegar myndavélin getur ekki stillt fókusinn verður fókussvæðið eða fókusvísirinn 
rauður og blikkar. Breyttu myndbyggingunni og reyndu aftur. 


Ýttu afsmellaranum alla leið niður. 


e Myndin verður vistuð á minniskortinu eða í innra 
minninu. 


Skref 3 Fókus stilltur og mynd tekin 


m Við vistun 


Á meðan myndir eru vistaðar blikkar talan sem sýnir hversu margar myndir er hægt að taka í viðbót. 
Ekki opna hlífina yfir rafhlöðuhólfinu/minniskortaraufinni. 


Ef minniskortið eða rafhlaðan er fjarlægð meðan verið er að vista getur það valdið gagnatapi eða 
skemmdum á vistuðum gögnum, myndavélinni eða kortinu. 


m Virkni sjálfvirka fókussins 

Hugsanlega virkar sjálfvirkur fókus ekki eins og vonast er eftir við eftirfarandi kringumstæður. Í 

undantekningartilvikum getur myndefnið verið úr fókus þrátt fyrir að fókussvæðið eða fókusvísirinn 

sé grænt að lit: 

e Myndefni er mjög dökkt 

e Hlutir af mjög mismunandi birtustigi eru innan rammans (t.d. þegar sólin er á bak við myndefnið 
og varpar miklum skuggum) 

e Enginn munur er á birtuskilum myndefnis og umhverfis (t.d. þegar fyrirsætan stendur upp við 
hvítan vegg og er í hvítri skyrtu) 

e Nokkrir hlutir eru mislangt frá myndavélinni (t.d. þegar myndefnið er inni í búri) 

e Myndefnið er á miklum hraða 

Í þessum kringumstæðum skaltu reyna að ýta afsmellaranum aftur hálfa leið niður til að endurstilla 

fókus, nokkrum sinnum ef þörf krefur. Ef myndefnið er enn ekki í fókus skaltu velja sjálfvirka stillingu 

og nota fókuslæsingu (QA 27) til að taka myndina með því að stilla fókusinn fyrst á hlut sem er í 

sömu fjarlægð frá myndavélinni og myndefnið. 


Athugasemdir um andlitsstillingu 
Sjá nánari upplýsingar í „Athugasemdir um andlitsstillingu“ (QA 26). 


Viðvörun um lokuð augu 


Ef skjámyndin Did someone blink? (lokaði einhver augunum?) birtist skömmu eftir að myndin er 
tekin í andlitsstillingu getur verið að einhver hafi lokað augunum í myndatökunni. 


e Manneskjur með lokuð augu verða rammaðar inn með gulum ramma á skjánum Did someone 
blink? (lokaði einhver augunum). 


e Til þess að snúa aftur í tökustillingu ýtirðu á GR) eða ýtir afsmellaranum niður til hálfs. 


Frekari upplýsingar eru í „Blink warning“ (blikkviðvörun) (QA 97) í uppsetningarvalmyndinni 
(RA 82) eða „Notkun á skjánum Did someone blink?” (Lokaði einhver augunum?) (LA 97). 


g AF-aðstoðarljós og flass 


Ef myndefnið er illa lýst kviknar hugsanlega á AF-aðstoðarljósinu (QA 92) þegar afsmellaranum er ýtt 
hálfa leið niður eða flassið (QA 28) lýsir þegar afsmellaranum er ýtt alla leið niður. 


Suns >piay|BÍs pioua :unjids Bo unpuÁwusof| uuawjy 


23 


Bus yny|BÍs pjo4u13 :unjIds 60 unpuÁwsof uuəwjy 


24 


Myndir skoðaðar (spilunarstilling) 


Ýttu á >] (spilun). 
Nýjasta myndin birtist í öllum rammanum í spilunarstillingu. 


Ýttu fjölvirka valtakkanum A, V, 4 eða P til þess að skoða 
aðrar myndir. Haltu niðri fjölvirka valtakkanum A, V, 4 ða 
til að spóla áfram. 

Myndir geta birst í lítilli upplausn í stutta stund, á meðan verið 
er að lesa þær af minniskorti eða úr innra minninu. 


Ýttu á tökustillingarhnappinn til að skipta yfir í tökustillingu. 


Þegar táknið [M] birtist verða myndir sem geymdar eru í innra 
minninu sýndar. Þegar minniskort er sett í myndavélina birtist 
táknið [A] ekki og myndir sem geymdar eru á minniskortinu 
verða sýndar. 


Myndum eytt 


tökustillingarhnappur 
[>] (spilun) 


10200 15:80 
OP 


Tákn fyrir innra minni 


1 Ýttuá T til þess að eyða myndum sem eru 
birtar á skjánum þessa stundina. 


2 Notaðu fjölvirka 
valtakkann til að velja Erase Í image? 
Yes (já) og ýttu á ÓR. 
Veldu No (nei) til að hætta án 
þess að eyða myndinni og 


ýttu á ÓR. 


Done 


Spilunarstilling 


Eftirfarandi valkostir eru tiltækir í spilun á öllum skj 


Valkostur 


Aðdráttur notaður 
í spilun 


Skoða smámyndir/ 
dagatal 


Skipta yfir í 
tökustillingu 


Kveiktu með því að ýta á >] 


> 


niðri til 


Ef slökkt er á myndavélinni skaltu halda 
Linsan rennur ekki út. 


Myndir skoðaðar 


e Myndir sem geymdar eru í innra minni er eingöngu hæg 


myndavélinni. 


Skref 4 Myndir skoðaðar og þeim eytt 


ánum. 


p.b. 10x. Ýttu á Ð til þess að fara 


TQ 
irta 9, 16 eða 25 smámyndir, eða 
we 
Ý 
O/P SON | að snúa aftur í þá tökustillingu sem 
síðast var valin. 


Hægt er að stækka myndina allt að 
) i 

aftur í spilun á öllum skjánum. 

B 

d 


tu á tökustillingarhnappinn til þess 


þess að kveikja á myndavélinni í spilunarstillingu. 


að skoða ef ekkert minniskort er í 


e Myndum sem teknar eru með andlitsstillingu (QA 22) verður sjálfkrafa snúið þegar þær eru 


skoðaðar á öllum skjánum. 


Nýjustu myndinni eytt í tökustillingu 


Ýttu á í tökustillingu til þess að eyða myndinni sem tekin var 


síðast. 


Erase 1 image? 


Margar myndir valdar til að eyða í einu 
Þegar Delete (eyða) (QJ 81) er valið í spilunarvalmyndinni (QA 78) er hægt að eyða mörgum 


myndum. 


Burns >piay|BÍs pioua :unjids Bo unpuÁwsof| uuawjy 


25 


Suns yy|BÍs pjo4u13 :unjids 60 unpuÁwsof uuəwjy 


26 


Sjálfvirkt umhverfisval 


Myndavélin velur sjál 
er beint að myndefni. 


e E Auto mode (sjálfvirk sti 
smynd) (A 34) 
ndslag) (A 34) 
Night landscape (lands 


. Portrait (andli 
- E Landscape (la 
EH Night portrait 


Backlight (bak 
. EH Close-up (næ 


Athugasemdir um 


e Hugsanlega getu 
- Þegar and 


- Þegar andlitin fy 


ag um nótt) (QQ 


(næturmynd) (QA 35) 
ýsing) (1139) 


mynd) (A 37) 


andlitsstillingu 


r myndavéli 
it eru að hluta ti 
- Þegar myndefnið horfir ekki beint í myndavélina 
la of mikinn eða of lítinn h 


e Geta myndavélarin 
hvort fyrirsætan s 


(A 23), getur ve 


myndavélin getu 


myndavélinni og nota fó 


Flassstillingar í einfaldri sjálfvirkri stilli 


Auto 
(0128). 
e Þeg 

um 


nar ti 


nýr andlitinu að myndavélin 
Í ákveðnum tilvikum, þ. á m. þeim sem minns 
ið að sj 
myndefnið sé ekki í fókus þrátt fyrir að tvöfaldi 
ekki sti 
sjálfvirk), stilla fókusinn á annað mynde 


sjálfvirk) (sjálfgefin sti 


| hulin með sólg 


þess að skynja andi 


álfvirki fókusinn vi 


n ekki skynjað andlit í efti 
eraugum eða öðrum hlutum 


37) 


luta ram 
veltur á 


krafa umhverfi úr eftirfarandi valkostum þegar myndavélinni 


ling) (almenn notkun) (M 27) 


rfarandi kringumstæðum: 


mans 
ýmsum þáttum, þ. á m. 


ni eða ekki. 
er á Í „Vi 
ki ekki sem 
ramminn sé grænn. Þegar 


rkni sjálfvirka fókussins“ 
skyldi og verið getur að 


lIt fókusinn skaltu no 


uslæsingu (A 27). 


ling) eða Off (slök 


a aðra s 


ngu 
t) er hægt að velja í flassstillingu 


illingu eins og stillinguna 


ni sem er í sömu fjarlægð frá 


ar $AUTO (sjálfvirk) er valið stillir myndavélin flassið sjálfkrafa í samræmi við 
hverfisstillinguna sem hefur verið valin. 


© EF (slökkt) er valið kviknar flassið ekki, sama hvernig aðstæður eru fyrir 


myndatöku. 


Takmarkanir sem ná til aðgerðanna í einfaldri sjálfvirkri stillingu 
Hnappurinn fyrir makrómyndastillingu (QA 9, 31) á fjölvirka valtakkanum er ekki 


tiltækur. 


Sjálfvirk stilling 


Í stillingunni É (sjálfvirk) er hægt að stilla myndastillingar, hvítjöfnun, 
raðmyndatöku og litastillingar í tökuvalmyndinni og taka myndir. 


1 Ýttuá tökustillingarhnappinn til að birta 
valmynd tökustillingar. 
e Valmynd tökustillingar birtist. 


2 Ýttu fjölvirka valtakkanum A eða W til að 
velja É og ýttu á ÓR. 
e Myndavélin fer þá á stillinguna É (sjálfvirk). 
e Ýttu á MENU til að velja valkost úr tökuvalmyndinni 


(A 69). 


IS 


3 Rammaðu myndefnið inn og taktu 
mynd. 
Myndavélin stillir fókusinn á myndefni í 
miðju rammans. 


a, Fókuslæsing 


Þegar myndavélin stillir fókus á hlut í miðju rammans er hægt að nota fókuslæsingu til að stilla fókus á myndefni sem er ekki 

í miðjunni. 

e Gakktu úr skugga um að fjarlægðin frá myndavélinni að myndefninu breytist ekki á meðan fókusnum 
er læst. 


e Lýsingu er læst á meðan afsmellaranum er haldið niðri til hálfs. 
a = á) 
=> = 
en 
Staðsettu myndefnið Ýttu Gakktu úrskugga um Haltu afsmellaranum — Ýttu 
í miðju rammans. afsmellaranum að fókussvæðið sé áfram niðri til hálfs og  afsmellaranum 
niður hálfa leið. grænt. rammaðumyndinainn alla leið niður. 


aftur. 
m Tiltækar aðgerðir í stillingunni É (sjálfvirk) 


Auk atriðanna í tökuvalmyndinni er hægt að breyta flassstillingu (QA 28) og hægt er að virkja 
tímamæli (A 30), makróstillingu (QA 31) og lýsingaruppbót (QA 32). 


27 


Bus sp1Ay|BÍs 


28 


Drægi flassins er 0,5-7,0 m þegar aðdráttur myndavélarinnar er minnkaður að fullu. 
Þegar mesti optíski aðdrátturinn er notaður er drægið u.þ.b. 0,5-4,0 m. 

Eftirfarandi flassstillingar eru í boði. Athugaðu að þegar einföld sjálfvirk stilling 
(A 18) er notuð eru eingöngu Auto (sjálfvirk) (upprunalegar stillingar) og Off 
(slökkt) tiltækar. 


$AUT0 Auto (sjálfvirkt) 

Flassið lýsir sjálfkrafa þegar birta er lítil. Í stillingunni É% (einföld sjálfvirk) (QA 18) 
ákvarðar myndavélin flassstillinguna sjálfkrafa út frá umhverfinu. 

$© Auto with red-eye reduction (sjálfvirk og rauð augu lagfærð) 

Dregur úr „rauðum augum“ í andlitsmyndum (0 29). 

©  Off(slökkt) 

Ekki kviknar á flassinu þegar birta er lítil. 

Fill flash (fylliflass) 


Flassið kviknar þegar mynd er tekin. Notað til að „fylla upp í“ (lýsa upp) skugga og 
baklýst myndefni. 


Hi Slow sync (hæg samstilling) 


Sjálfvirk flassstilling er notuð með hægum lokarahraða. 
Flassið lýsir upp aðalmyndefnið. Hægur lokarahraði er notaður til þess að ná 
bakgrunni að nóttu til eða í lítilli birtu. 


Flassið stillt 


1 Ýttu á (flassstilling). 


Flassvalmyndin birtist. 


2 Notaðu fjölvirka valtakkann til þess að velja 


a ce i ál ; ; E Jr 4 
viðeigandi flassstillingu og ýttu á ÓR). zel 
Táknið fyrir flassstillinguna sem er valin birtist efst á p 
skjánum. FJ} 


HAND hverfur að fáeinum sekúndum liðnum, óháð 
valkostinum Photo info (myndupplýsingar) (QA 89). ÓÐ 


Ef stilling er ekki gerð virk með því að ýta á ÓR) innan | á | EN 
nokkurra sekúndna er hætt við valið. KO 


Flassið notað 


m Mynd tekin þegar birta er af skornum skammti og slökkt er á flassinu (®) 


* Mælt er með því að nota þrífót til að halda myndavélinni stöðugri á meðan mynd er tekin og koma 
í veg fyrir þau áhrif sem hristingur hefur á myndatöku. 

e Táknið [E birtist þegar myndavélin eykur ljósnæmið sjálfkrafa til þess að draga úr óskýrleika sem 
hægur lokarahraði veldur. Myndir teknar þegar táknið [EE] er sýnt gætu orðið örlítið dröfnóttar. 


m Athugasemd um notkun á flassi 


Þegar flassið er notað getur endurkast frá rykögnum í loftinu birst sem ljósir blettir í myndunum. 
Stilltu flassið á ® (slökkt) til þess að draga úr slíku endurkasti. 


Flassvísir 


Flassvísirinn sýnir stöðu flassins þegar afsmellaranum 
hefur verið ýtt niður til hálfs. 
e Kveikt: Flassið kviknar ekki þegar myndin er tekin. 


e Blikkar: Flass hleður sig. Bíddu í nokkrar sekúndur og 
reyndu aftur. 

e Slökkt: Flassið kviknar ekki þegar myndin er tekin. 

Ef lítið er eftir af hleðslu rafhlöðunnar slekkur skjárinn á sér þar til flassið er fullhlaðið. 


Flassstillingin 


Sjálfgefin flassstilling ræðst af tökustillingu. 

e É% (einföld sjálfvirk) stilling: $AUTD Auto (sjálfvirk) 

e [E] (bros) stilling: AUTO Auto 

e Umhverfisstilling: Sjálfgefin stilling fer eftir umhverfisvalmyndinni (QA 33). 

e 0 (sjálfvirk) stilling: $AUTO Auto (sjálfvirk) 

Þegar tökustillingin er É (sjálfvirk) verður breytta flassstillingin vistuð jafnvel þótt slökkt sé á 
myndavélinni. 


Rauð augu lagfærð 


Þessi myndavél er búin háþróuðu kerfi sem lagfærir rauð augu. 
Kveikt er á flassinu nokkrum sinnum með lágum styrk áður en aðalblossinn kviknar, til þess að draga 


úr „rauðum augum“. 


Ef myndavélin greinir „rauð augu“ eftir að mynd hefur verið tekin vinnur lagfæringarbúnaður Nikon 
myndina til að lagfæra rauð augu um leið og hún er vistuð. Því líður stutt stund þar til hægt er að 
nota afsmellarann aftur til þess að taka aðra mynd. 


Athugaðu eftirfarandi þegar þú notar lagfæringu á rauðum augum: 


e Ekki er mælt með þessari stillingu ef tímasetning afsmellara er lykilatriði því tíminn sem líður frá því 
að ýtt er á afsmellarann og þar til lokarinn opnast er lengri en í venjulegri tökustillinqu. 


e Eftir að mynd hefur verið tekin líður lengri tími en venjulega áður en hægt er að taka aðra mynd. 
e Lagfæring á rauðum augum skilar ekki alltaf þeim niðurstöðum sem búast má við. 


e Aðgerðin getur í örfáum tilvikum haft áhrif á aðra hluta myndarinnar. Notaðu aðrar flassstillingar en 
sjálfvirka lagfæringu á rauðum augum í ofangreindum tilvikum. 


Butns AAHRÍS 


29 


Bus sp1Ay|BÍs 


30 


Þegar þú notar tímamælinn eru myndir teknar 10 sekúndum eftir að ýtt er á 
afsmellarann. Æskilegt er að nota þrífót þegar tímamælirinn er notaður. 


1 


Ýttu á Č) (tímamælir). 


Tímamælisvalmyndin birtist. 


Notaðu fjölvirka valtakkann til að velja ON 


(kveikt) og ýttu á ÓR. 
Tákn tímamælis (Š) 10) birtist. 


Ef stilling er ekki gerð virk með því að ýta á ÓR innan 


nokkurra sekúndna er hætt við valið. 


or 


Rammaðu myndina inn og ýttu 


afsmellaranum niður hálfa leið. $ 
Fókus og lýsing stillist. tI 
2% 1 
4 Ýttu afsmellaranum alla leið niður. 
Tímamælirinn fer í gang og sekúndufjöldinn KA 
sem eftir er þar til lokarinn lokast birtist á C] 


skjánum. Tímamælisljósið blikkar. Ljósið hættir 
að blikka einni sekúndu áður en myndin er tekin 
og helst kveikt þar til lokarinn lokast aftur. 


Þegar smellt er af er tímamælirinn stilltur á OFF 
(slökkt). 


Ef stöðva á tímamælinn áður en myndin er tekin 
skaltu ýta aftur á afsmellarann. 


Makróstilling er notuð til þess að taka myndir af hlutum allt niður í 5 cm fjarlægð. 
Gættu að því að ekki er víst að flassið nái að lýsa upp allt myndefnið þegar 
fjarlægðin er minni en 50 cm. 


Ekki er hægt að nota makróstillingu með einfaldri sjálfvirkri stillingu (QA 18). 


1 Ýttu á Ð (makróstilling). 


e Makróvalmyndin birtist. 


2 Notaðu fjölvirka valtakkann til að velja ON 
(kveikt) og ýttu á ÓR. 
Tákn makrómyndastillingar (%2) er sýnt. 


Ef stilling er ekki gerð virk með því að ýta á ÓR innan 
nokkurra sekúndna er hætt við valið. 


IS 


Macro mode 


e Makróstillingu má nota til að taka mynd í gildandi 
aðdráttarstöðu þegar áð eða aðdráttarvísirinn er 
grænn. 
e Myndavélin getur stillt fókus á hluti allt niður í 5 cm 
nálægð í gleiðustu aðdráttarstöðu þar sem #% birtist, 
og allt niður í 7 cm nálægð þegar aðdráttarstaðan er einu þrepi frá því. 


3 Ýttu á aðdráttarhnappana til að fara yfir í 
lr T D 
gleiðan aðdrátt. i à 


Makróstilling 


Myndavélin stillir fókusinn stöðugt í makrómyndastillingu, jafnvel þegar afsmellaranum er ekki ýtt 
niður hálfa leið til þess að læsa fókusnum. Þegar afsmellaranum er ýtt hálfa leið niður er fókusnum 
læst til að stilla lýsinguna. 


Makróstillingin 


Þegar tökustillingin er É (sjálfvirk) verður makróstillingin vistuð jafnvel þótt slökkt sé á myndavélinni. 


31 


Bus >þ1Ay|BÍs 


32 


Lýsingaruppbót er notuð til að breyta lýsingu frá því gildi sem myndavélin stingur 
upp á til að gera myndirnar bjartari eða dimmari. 


1 Ýttu á Ed (lýsingaruppbót). 
e Aðstoð við lýsingaruppbót birtist. 


2 Notaðu fjölvirka valtakkann til að stilla lýsingu 
og ýttu á ÓR. 
e Þegar myndin er of dökk skaltu stilla lýsingaruppbótina 
í áttað „t“. 
Þegar myndin er of ljós skaltu stilla lýsingaruppbótina í 
átt að „-". Exposure compensation 
Lýsingaruppbót er hægt að stilla á gildi á milli 
-2,0 og #2,0 EV. 
Ef stilling er ekki gerð virk með því að ýta á @® innan nokkurra sekúndna er hætt við 
valið. 


3 Stillingin verður virk. EI 
e Táknið ŠZ] birtist á skjánum. að 


Uppbótargildi lýsingar 


Þegar tökustillingin er É (sjálfvirk) (QA 27) verður lýsingaruppbótarstillingin vistuð jafnvel þótt 
slökkt sé á myndavélinni. 


g Notkun lýsingaruppbótar 


Myndavélin leitast við að minnka lýsingu þegar mikið lýstir hlutir eru ríkjandi í rammanum og leitast 
við að auka lýsingu þegar hlutir í rammanum eru að mestu dökkir. Jákvæð uppbót getur þess vegna 
verið nauðsynleg til að fanga mjög bjarta hluti í rammanum (til dæmis sólarljós á vatni, sandi eða 
snjó) eða þegar bakgrunnurinn er miklu lýstari en aðalmyndefnið. Neikvæð uppbót getur verið 
nauðsynleg þegar mikið er af dökkum hlutum (t.d. hrúga af grænum laufum) eða þegar 
bakgrunnurinn er miklu dekkri en aðalmyndefnið. 


Myndataka sniðin að umhverfinu 


Stillingar myndavélarinnar eru lagaðar sjálfkrafa að þeirri stillingu sem valin er. 
Eftirfarandi umhverfisstillingar eru í boði. 


Æ Portrait M Party/indoor ightlandscape | $ Fireworks show 
(andlitsmynd) (veisla/innandyra) (landslag um nótt) (flugeldar) 


hal Landscape (landslag) Beach/snow (strönd/snjór) | $8 Close-up (nærmynd) | Ld Copy (afrit) 


% Sports (íþróttir) í Sunset (sólsetur) | | Food (matur) K Backlight (baklýsing) 


Night portrait ii Dusk/dawn ÞÁ Panorama assist 
(næturmynd) (ljósaskipti/dögun) (aðstoð í víðmyndatöku) 


Mi Museum (safn) 


Umhverfi valið 


1 Ýttu á tökustillingarhnappinn í 
tökustillingu til að birta valmynd 
tökustillingar og notaðu A og V á 
fjölvirka valtakkanum til að velja 
umhverfisstillingu. 

+ Í (andlitsmynd) er sjálfgefin stilling. 
e Táknið fyrir síðustu umhverfisstillingu er birt. 


Portrait 


2 Ýttu á fjölvirka valtakkanum P, veldu 
umhverfisstillingu og ýttu á ÓR. 


NUHJIÐAYWN ge ugus BYJBJEÐUÁJ 


3 Rammaðu myndefnið inn og taktu 
mynd. 


a, Myndastilling 

Einungis er hægt að stilla Image mode (myndastilling) (QA 71) með því að ýta á MENU. Ef 
myndastillingunni er breytt gildir nýja myndastillingin líka fyrir aðrar tökustillingar (nema 
hreyfimyndastillingu). 33 


NUJIÐAYWUN QP UIQIUS BYBJBPUÁJ 


34 


Umhverfisstilling notuð 


Eiginleikar 


Æ Portrait (andlitsmynd) 


Notaðu þessa stillingu fyrir andlitsmyndir þar sem fyrirsætan er skýrt 

afmörkuð. Fyrirsætur myndanna fá mjúkan og eðlilegan húðblæ. 

e Þegar myndavélin greinir andlit (séð að framan) stillir 
myndavélin fókusinn á það andlit (andlitsstilling: m22. 

e Ef vélin greinir fleiri en eitt andlit stillir hún fókusinn á það 
andlit sem er næst myndavélinni. 


Ef vélin greinir ekkert andlit er fókusinn stilltur á miðju skjásins. 
Stafrænn aðdráttur er ekki tiltækur. 


* Hægt er að velja aðrar stillingar. 


hal Landscape (landslag) 


Notaðu þessa stillingu til þess að taka líflegar myndir af 

landslagi og byggingum. 

e Myndavélin stillir fókusinn á óendanlegt. Fókussvæðið eða 
fókusvísirinn (QA 6) glóir alltaf í grænum lit þegar 
afsmellaranum er ýtt hálfa leið niður. Gættu hins vegar að því 
að hlutir í forgrunni eru ekki alltaf í fókus. 

e AF-aðstoðarlýsingin slekkur á sér sjálfkrafa, óháð því hvernig 
stillingar AF-aðstoðarlýsingarinnar eru (QA 92). 


* Hægt er að velja aðrar stillingar. 


X Sports (íþróttir) 

Notaðu þessa stillingu til þess að ná myndum þar sem hreyfingar 
eru frystar í einu skoti og til að ná raðmyndum af hreyfingu. 

e Myndavélin stillir sífellt fókus þar til afsmellaranum er ýtt 
niður til hálfs til að læsa fókusnum. 

Ef afsmellaranum er haldið niðri eru teknar um það bil 

5 myndir á hraðanum 1,4 rammar á sekúndu fyrir L20 og 

1,0 rammi á sekúndu fyrir L19 þegar myndastilling er stillt á 
[D Normal (3648) (venjuleg) fyrir L20 og EÐ Normal 
(3264) (venjuleg) fyrir L19. 

Hámarksrammatíðni í raðmyndatöku getur verið breytileg eftir myndastillingum sem 
valdar eru og minniskorti sem notað er. 

AF-aðstoðarlýsingin slekkur á sér sjálfkrafa, óháð því hvernig stillingar AF- 
aðstoðarlýsingarinnar eru (A 92). 


4| © JÖ| s ÞE o [E 


* Hægt er að velja aðrar stillingar. 


Tákn notuð í lýsingum 
Eftirfarandi tákn eru notuð í lýsingum í þessum hluta: %, flassstilling (QA 28); S), sjálfvirkur tímamælir 
(A 30);ð,, makróstilling (A 31); Ed, lýsingaruppbót (QA 32). 


Umhverfisstilling notuð 


Night portrait (næturmynd) Á 


Notaðu þessa stillingu til þess að ná eðlilegu jafnvægi á milli 
aðalmyndefnis og bakgrunnslýsingar í andlitsmyndum sem 
teknar eru að nóttu til. 

e Þegar myndavélin greinir andlit (séð að framan) stillir 
yndavélin fókusinn á það andlit (andlitsstilling: 22). 
vélin greinir fleiri en eitt andlit stillir hún fókusinn á það 
ndlit sem er næst myndavélinni. 

vélin greinir ekkert andlit er fókusinn stilltur á miðju 
jásins. 
afrænn aðdráttur er ekki tiltækur. 

reyfiskynjun (QA 92) virkar ekki í þessari umhverfisstillingu, 
jafnvel þótt kveikt sé á henni í uppsetningarvalmyndinni. 


3 


CUN mA m 


Fylliflass með hægri samstillingu og lagfæringu á rauðum augum. 
*2 Hægt er að velja aðrar stillingar. 


X Party/indoor (veisla/innandyra) 


Nær vel áhrifum kertaljóss og annarrar bakgrunnslýsingar 

innandyra. 

e Myndavélin stillir fókusinn á myndefni í miðju rammans. 

e Þar sem hristingur myndavélarinnar hefur auðveldlega áhrif 
á myndirnar skaltu halda myndavélinni stöðugri. Mælt er 

með notkun þrífótar í lítilli birtu. 


"1 Flassið gæti breyst í hæga Si með lagfæringu á rauðum augum. z er að velja aðrar 
stillingar. 
2 Hægt er að velja aðrar stillingar. 


A]: Í umhverfisstillingum þar sem táknið (A) birtist er æskilegt að nota þrífót. 


NUHIÐAYWN Qe UIÐIUS BYBJEÐUÁ 


NUHJÐAYWUN Qe UIQIUS BYBJEPUÁJN 


36 


Umhverfisstilling notuð 


Beach/snow (strönd/snjór) 


Fangar birtuna sem stafar af myndefni eins og snjóbreiðum, 
ströndum eða sólríku vatnsyfirborði. 
e Myndavélin stillir fókusinn á myndefni í miðju rammans. 


* Hægt er að velja aðrar stillingar. 


& Sunset (sólsetur) Á 


Varðveitir djúp litbrigði og litblæ sem sjá má við sólsetur og 
sólarlag. 
e Myndavélin stillir fókusinn á myndefni í miðju rammans. 


* Hægt er að velja aðrar stillingar. 


ii Dusk/dawn (ljósaskipti/dögun) Á 


Varðveitir liti sem birtast í daufri birtu rétt fyrir sólarupprás og 

rétt eftir sólsetur. 

e Myndavélin stillir fókusinn á óendanlegt. Fókussvæðið eða 
fókusvísirinn (QA 6) glóir alltaf í grænum lit þegar 
afsmellaranum er ýtt hálfa leið niður. Gættu hins vegar að því 
að hlutir í forgrunni eru ekki alltaf í fókus. 

e AF-aðstoðarlýsingin slekkur á sér sjálfkrafa, óháð því hvernig 

stillingar AF-aðstoðarlýsingarinnar eru (QA 92). 

Hreyfiskynjun (QA 92) virkar ekki í þessari umhverfisstillingu, 

jafnvel þótt kveikt sé á henni í uppsetningarvalmyndinni. 


s| © Jo] œ Je] œ | 


* Hægt er að velja aðrar stillingar. 


A]: Í umhverfisstillingum þar sem táknið (A) birtist er æskilegt að nota þrífót. 


Umhverfisstilling notuð 


Night landscape (landslag um nótt) Á 


Notaður er hægur lokarahraði til þess að ná fallegum 
landslagsmyndum í rökkri. 
e Myndavélin stillir fókusinn á óendanlegt. Fókussvæðið eða 
fókusvísirinn (QA 6) glóir alltaf í grænum lit þegar 
afsmellaranum er ýtt hálfa leið niður. Gættu hins vegar að því 
að hlutir í forgrunni eru ekki alltaf í fókus. 

AF-aðstoðarlýsingin slekkur á sér sjálfkrafa, óháð því hvernig 
stillingar AF-aðstoðarlýsingarinnar eru (QA 92). 


* Hægt er að velja aðrar stillingar. 


tt Close-up (nærmynd 


Taktu myndir af blómum, skordýrum og öðrum smáhlutum í 
mikilli nálægð. 
e Kveikt verður á makróstillingunni (A 31) með ON (kveikt) 
og aðdrátturinn fer í stöðu sem leyfir makrómyndatöku. 
e Myndavélin getur stillt fókus á hluti allt niður í 5 cm fjarlægð 
með minnsta aðdrætti þar sem #% er birt, og allt niður í 
7 cm fjarlægð þegar aðdráttur er færður fram um eitt skref úr 
þeirri aðdráttarstöðu. 
Myndavélin stillir fókusinn á myndefni í miðju rammans. 
Myndavélin stillir sífellt fókus þar til afsmellaranum er ýtt 
niður til hálfs til að læsa fókusnum. 
e Þar sem hristingur myndavélarinnar hefur auðveldlega áhrif 
á myndirnar skaltu athuga hreyfiskynjunarstillinguna (QA 92) 
og halda myndavélinni stöðugri. 


s| © [o| se [e] «e [E 


* Hægt er að velja aðrar stillingar. Gættu að því að ekki er víst að flassið nái að lýsa upp allt myndefnið 
þegar fjarlægðin er minni en 50 cm. 


A]: Í umhverfisstillingum þar sem táknið (A) birtist er æskilegt að nota þrífót. 


NUHIÐAYWN Qe UIÐIUS BYBJEÐUÁ 


NUJIÐAYWUN QP UIQIUS BYBJBPUÁJ 


38 


Umhverfisstilling notuð 


TI Food (matur) 


Notaðu við töku matarmynda. Frekari upplýsingar eru í „Myndir 
teknar í matarstillingu“ (QA 40). 
e Myndavélin stillir fókusinn á myndefni í miðju rammans. 


* Hægt er að velja aðrar stillingar. 


Í Museum (safn) 


Til notkunar innandyra þar sem bannað er að taka myndir með 
flassi (t.d. á listasöfnum og galleríum) eða við aðrar 
kringumstæður þar sem þú vilt ekki nota flassið. 

e Myndavélin stillir fókusinn á myndefni í miðju rammans. 
Hægt er að nota BSS (besta mynd valin) við myndatöku 
(0175). 
Þar sem hristingur myndavélarinnar hefur auðveldlega áhrif 
á myndirnar skaltu halda myndavélinni stöðugri. 
AF-aðstoðarlýsingin slekkur á sér sjálfkrafa, óháð því hvernig 
stillingar AF-aðstoðarlýsingarinnar eru (QA 92). 


* Hægt er að velja aðrar stillingar. 


Fireworks show (flugeldar) Á 


Notaður er hægur lokarahraði til þess að festa flugelda á mynd. 

e Myndavélin stillir fókusinn á óendanlegt. Ef afsmellaranum er 
ýtt hálfa leið niður lýsist fókusvísirinn (QA 6) alltaf upp og 
verður grænn. Hins vegar er ekki víst að hlutir sem eru nær í 
myndinni séu í fókus þar sem myndavélin er stillt á 
óendanlegt. 

e AF-aðstoðarlýsingin slekkur á sér sjálfkrafa, óháð því hvernig 
stillingar AF-aðstoðarlýsingarinnar eru (QA 92). 

e Hreyfiskynjun (QA 92) virkar ekki í þessari umhverfisstillingu, 
jafnvel þótt kveikt sé á henni í uppsetningarvalmyndinni. 


s| © Jo] o [e] s [E] 


[A]: Í umhverfisstillingum þar sem táknið (A) birtist er æskilegt að nota þrífót. 


Ld Copy (afrit) 


Tekur skýra mynd af texta eða teikningu á hvítu spjaldi eða á 

prenti. 

e Myndavélin stillir fókusinn á myndefni í miðju rammans. 

e Notaðu makróstillingu (QA 31) til þess að stilla fókus í mikilli 
nálægð. 

e Ekki er víst að texti og teikningar í lit komi vel út. 


* Hægt er að velja aðrar stillingar. 


i Backlight (baklýsing) 


Notað þegar ljósið kemur aftan að myndefninu þannig að 

smáatriði lenda í skugga. Flassið kviknar sjálfkrafa til þess að 

„fylla upp í“ (lýsa) skugga. 

e Myndavélin stillir fókusinn á myndefni í miðju rammans. 

e Hreyfiskynjun (QA 92) virkar ekki í þessari umhverfisstillingu, 
jafnvel þótt kveikt sé á henni í uppsetningarvalmyndinni. 


* Hægt er að velja aðrar stillingar. 


ÞÁ Panorama assist (aðstoð í víðmyndatöku) 


Umhverfisstilling notuð 


Notað þegar teknar eru myndir í röð sem síðar verður skeytt saman í Panorama Maker (fylgir 
með). Frekari upplýsingar eru í Myndir teknar fyrir víðmynd (A 42). 


s| © Jo] se [e] se [E] 


* Hægt er að velja aðrar stillingar. 


nuəaywun ge ugus BYJBJEÐUÁJ 


39 


Umhverfisstilling notuð 


Myndir teknar í matarstillingu 
Notaðu við töku matarmynda. 


NUJIÐAYWUN Qe UIQIUS BYBJBPUÁJ 


40 


Opnaðu tökuvalmyndina og veldu | Food 
(matur) (A 33). 


e Kveikt verður á makróstillingunni (A 31) með ON 
(kveikt) og aðdrátturinn fer sjálfkrafa á nálægustu 
hugsanlegu tökustillingu. 


Ýttu fjölvirka valtakkanum A eða ¥ til þess 
að velja hvítjöfnun. 
e Ýttu á Á til að auka rauðan lit eða W til að auka bláan. 


Rammaðu myndina inn. 

Myndavélin getur stillt fókus á hluti allt niður í 5 cm 
fjarlægð með minnsta aðdrætti þar sem #% er birt, og 
allt niður í 7 cm fjarlægð þegar aðdráttur er færður fram 
um eitt skref úr þeirri aðdráttarstöðu. 


Þar sem hristingur myndavélarinnar hefur auðveldlega 
áhrif á myndirnar skaltu athuga stillinguna Motion 
detection (hreyfiskynjun) (QA 92) og halda 
myndavélinni stöðugri. 


Myndavélin stillir fókus á myndefnið í miðjum rammanum. 
ramma inn mynd af hlut sem er ekki í miðjum rammanum 


Ke 
z 
i- Eg 
o 
Bnl 
(8 71 
I mee 
O 
g © 
i EI 
E] 
o l 
otaðu fókuslæsingu til að 


27. 


Umhverfisstilling notuð 


4. Ýttu afsmellaranum niður til að taka 


mynd. E 
e Efafsmellaranum er ýtt niður til hálfs læsist 

fókusinn og ef honum er ýtt niður alla leið er E] 

smellt af. 
e Þegar myndavélin getur ekki stillt fókusinn 128 Fal 


blikkar fókussvæðið. Breyttu þá 
myndbyggingunni og reyndu að ýta afsmellaranum aftur niður til hálfs. 


m Athugasemdir um notkun matarstillingar 
Flassið er gert óvirkt. Makróstillingin (QA 31) verður læst á ON (kveikt). 


Hvítjöfnun í matarstillingu 


e Ef þú eykur rauðan eða bláan lit dregur úr áhrifum ljóss. 

e Þó að þú breytir hvítjöfnun í matarstillingu verður White balance (hvítjöfnun) í tökuvalmyndinni 
ekki fyrir áhrifum (QA 73). 

e Hvítjöfnun í matarstillingu verður vistuð jafnvel þótt slökkt sé á vélinni. 


nuaaywun Qe ugus eye}epuÁWw 


41 


NUHIÐAYWUN QE UIQIUS BYBJBPUÁJ 


42 


Umhverfisstilling notuð 


Myndir teknar fyrir víðmynd 


Myndavélin stillir fókus á myndefnið í miðjum rammanum. Notaðu þrífót til þess að 
ná sem bestum árangri. 


1 


Birtu tökuvalmyndina og veldu ÞÁ Panorama 
assist (aðstoð í víðmyndatöku) (QA 33). 


Stefnutákn víðmyndar (>) birtist og sýnir í hvaða átt 
myndunum verður skeytt saman. 


Notaðu fjölvirka valtakkann til þess að velja 
áttina og ýttu á ÓR). 

Veldu hvernig myndunum verður skeytt saman í 
víðmyndinni; hægri (>), vinstri (I), upp (A) eða niður 
(2). 

Gula stefnutáknið fyrir víðmynd (SD) birtist samkvæmt 
þeirri átt sem ýtt er í og áttin er fest þegar ýtt er á ÓR). Fasta 
hvíta stefnan D er sýnd. 

Notaðu flassstillingu (QA 28), tímamæli (QA 30), makróstillingu (A 31) og 
lýsingaruppbót (QJ 32) með þessu skrefi, ef þörf krefur. Ýttu á @ til þess að velja 
stefnuna aftur. 


Taktu fyrstu myndina. 
Fyrsta myndin birtist í fyrsta þriðjungi skjásins. 


Rammaðu inn næstu mynd þannig að hún 
skarist við 1/3 af fyrstu myndinni og ýttu svo á 
afsmellarann. 


Taktu næstu mynd. 


Endurtaktu þangað til þú hefur tekið nægilega 
margar myndir til þess að geta lokið við 
víðmyndina. 


Umhverfisstilling notuð 


5 Ýttu á @ þegar myndatökunni lýkur. 
e Myndavélin fer aftur í skref 2. 


m Aðstoð í víðmyndatöku 


Notaðu flassstillingu, tímamæli, makróstillingu og lýsingaruppbót áður en fyrsta myndin er tekin. Ekki 
er hægt að breyta þessum stillingum eftir að fyrsta myndin hefur verið tekin. Ekki er hægt að skipta 
um myndastillingu (QA 71), nota aðdrátt eða eyða myndum. 

Víðmyndarröðin rofnar ef myndavélin er sett í biðstöðu þegar sjálfvirkur rofi er virkur (QA 94) meðan 
á töku stendur. Mælt er með því að lengja tímann sem líður þangað til sjálfvirki rofinn verður virkur. 


EN um AE/AF=L 


AEZAF=L birtist til þess að sýna að hvítjöfnun, lýsing og fókus hafi 
verið læst í þeim gildum sem valin voru fyrir fyrstu myndina. Allar 
myndir sem teknar eru í víðmyndarröð hafa sömu hvítjöfnunar-, 
lýsingar- og fókusstillingar. 


g Panorama Maker 


Settu upp Panorama Maker af meðfylgjandi geisladiski (Software Suite). 
Færðu myndirnar yfir á tölvu (QA 57) og notaðu Panorama Maker (QA 60) til að skeyta þeim saman í 
eina víðmynd. 


g Frekari upplýsingar 
Sjá nánari upplýsingar í „Heiti myndskráa og mappa” ({ 105). 


nuaay wun Qe ugus eye}epuÁWw 


43 


(pue ipuesosgq) BPUÁWUSIIIPUB BYE} XIAJ|BÍS 


44 


Sjálfvirk taka andlitsmynda (brosandi andlit) 


Myndavélin finnu 


r brosandi andlit og tekur myndina sjálfkrafa. 


T Ýttu á tökustillingarhnappinn í 
tökustillingu til að birta valmynd 
tökustillingar, ýttu fjölvirka 
valtakkanum Á eða W til að velja 
i] og ýttu á ÓR. 


Ef myndavé 
andlitið ram 


fókussvæðinu. Þegar andlitið er komið í fókus litast 


tvöfaldi ram 
Ef myndavé 


2 Rammaðu myndina inn. 
Beindu myndavélinni að myndefninu. 


in greinir mannsandiit (framan í andlit) er 
mað inn með tvöföldum gulum ramma á 


minn strax grænn og fókusnum er læst. 
in greinir mörg mannsandlit eru andlitin 


sem næst eru miðju skjásins römmuð inn með tvöföldum ramma í fókussvæðinu og 


önnur andi 
þrjú andlit. 


eru römmuð inn með einföldum ramma. Myndavélin getur greint allt að 


3 Lokarinn opnast sjálfkrafa. 


e Ef myndavé 


in finnur brosandi andlit sem rammað er inn með tvöföldum ramma 


opnast lokarinn sjálfkrafa. 


e Ef myndavé 


in ber kennsl á andlit manneskju blikkar tímamælisljósið (A 4. Rétt eftir 


að lokarinn opnast blikkar tímamælisljósið hratt. 


Í hvert skipti 


sem lokarinn opnast byrjar myndavélin aftur á andlitsgreiningunni og 


brosstillingu til að halda áfram stöðugri, sjálfvirkri myndatöku. 


4 Taktu brosstillingu af með því að ýta á 
tökustillingarhnappinn. 


Fara í aðrar tökustillingar. 


Myndataka í brosstillingu 


Þegar brosstilling er notuð slekkur sjálfvirki rofinn (QA 94) á myndavélinni ef engar aðgerðir eru 
framkvæmdar í eftirfarandi aðstæðum: 


e Myndavélin ber ekki kennsl á nein andlit. 


e Myndavélin greind 


i andlit en finnur ekki brosandi andlit. 


Brosstillingin notuð 


Andlitsstilling og brosgreining 

Ef myndavélinni er beint að mannsandiiti (framan í andlit) í brosstillingu greinir hún andlitið og bros á 
andlitinu sjálfkrafa. 

e Við sumar aðstæður í myndatöku virkar andlitsgreiningin ekki svo myndavélin skynjar ekki andlit. 

e Frekari upplýsingar um Face Priority (andlitsstillingu) er að finna í hlutanum „Andlitsstilling“ 


(A22). 
Notkun afsmellarans 


Ýttu afsmellaranum niður til að taka myndir. 
e Þegar andlitsstilling tekur gildi læsist fókusinn á andlitið sem greint er og afsmellaranum er sleppt. 
e Ef andlitsstilling ræsist ekki stillir myndavélin fókusinn á myndefnið í miðjum rammanum. 


Tiltækar aðgerðir í brosstillingu 
e Mögulegt er að breyta stillingum flassstillingar (A 28) og lýsingaruppbótar (A 32). 


e Ef ýtt er á hnappinn MENU í brosstillingu er hægt að breyta myndstillingunni (QA 71). Breytingar 
sem gerðar eru á þessum stillingum ná yfir allar tökustillingar (nema hreyfimyndastillingu). 


e Stafrænn aðdráttur er ekki tiltækur. 


Frekari upplýsingar 
Frekari upplýsingar eru í „Sjálfvirkur fókus“ (QA 23). 


(upue ipuesosq) epuÁwsyjpue eyer YNJ|ÞÍS 


45 


unjids wn eW 


46 


Meira um spilun 


Ýttu á W (E) í spilun á öllum skjánum (QA 24) til að 
birta myndir sem smámyndir. Eftirfarandi aðgerðir eru 
tiltækar þegar smámyndir eru birtar. 


(6! 


eða P. 


© ea 
vonr féð Ýttu fjölvirka valtakkanum A, V, 4 9 
© 


Ýttu á W (E) til að breyta fjölda 
ramma í 9 > 16 >* 25 eða birta 
dagatalið. Þegar dagatalið birtist 
Birta dagatalið/breyta W (ER) geturðu valið myndir til að skoða eftir 
fjölda birtra ramma TQ) því hvaða dag þær voru teknar 
(A 47). 
Ýttu á T (Q) til að skipta aftur yfir í z 
skjámynd með smámyndum. 
Ýttu á T (Q) til að fækka birtum 
A römmum úr 25 16 > 9. Þegar 9 
Dori TQ) rammar eru birtir skaltu ýta aftur á T 
(Q) til að skipta yfir í birtingu á öllum 
rammanum. 


Snúa aftur í spilun á = 
Sium Kanum 


Skipta yfir í Bi aA nahii . 
tökustillingu O/H EHH | Ýttu á tökustillingarhnappinn. 8 


Skjámynd fyrir smámyndaspilun Tákn fyrir vörn 


Þegar myndir sem stillingarnar Print Set Prentraðartákn 
(prenthópur) og ({ 67) Protect (verja) (QA 100) 
hafa verið virkjaðar fyrir eru valdar, birtast táknin á 
myndunum til hægri. Hreyfimyndir birtast sem 
filmurammar. 


Filmuramma 


Nokkrar myndir skoðaðar í einu: smámyndaspilun 


Dagatalsskjár 
Þegar 25 smámyndir eru birtar í spilunarstillingu 
(QA 46) skiptirðu yfir í dagatalsskjá með því að ýta á SU M TU W Th F sa 
w EÐ). FLE 
Þú getur valið myndir til að skoða eftir því hvaða dag TXR BEPDDZE 
Ei A feal2sl26l27}20l2slað) 
þær voru teknar. Dagar sem innihalda myndir eru al 
undirstrikaðir með gulri línu. 


Til að 


á í Ýttu fjölvirka valtakkanum A, V, 4 
Velja dagsetningu 


eða P. 
Snúa aftur í spilun á Fyrsta myndin sem tengist þeirri 
öllum skjánum dagsetningu birtist á öllum skjánum. 


Skipta í smámyndir 


m Dagatalsskjár 
e Myndir sem teknar eru þegar dagsetning myndavélar er ekki stillt fá dagsetninguna 1. janúar 2009. 
e Hnapparnir 1 og MENU eru ekki tiltækir þegar dagatal er birt. 


unjids wn eW 


47 


unjids wn eW 


48 


Ef ýtt er á T (Q) þegar verið er að skoða mynd á öllum 
skjánum (QA 24) stækkar myndin og miðja hennar 


birtist á skjánum. 


e Útskýringartáknið í neðra hægra horninu sýnir hvaða 


hluti myndarinnar sést. 


Til að 


Auka aðdrátt 


Minnka aðdrátt 


Skoða önnur svæði 
myndar 


Snúa aftur í spilun 
á öllum skjánum 


Skera mynd 


Skipta yfir í 
tökustillingu 


0/*R/ Ea 


Myndir teknar í andlitsstillingu 


Ef ýtt er á T (Q) við skoðun á öllum skjánum verður mynd 
sem tekin er í andlitsstillingu (QA 22) stækkuð þannig að 
andlitið sem fókus var stilltur á við töku er í miðjunni. 

e Ef fleiri en eitt andlit finnast verður myndin stækkuð 
með andlitið sem fókus var stilltur á við töku sem 
miðpunkt. Með því að ýta fjölvirka valtakkanum 4, 
V 4 cöa P er hægt að skipta á milli andlita. 


Ýttu á T (Q) til þess að stækka 
myndina sem sýnd er á skjánum allt að 
10x. 


Ýttu á W (sd). Þegar 
ækkunarhlutfallið nær 1x er farið 
ftur í spilunarstillingu fyrir allan 
jáinn. 


Ýttu fjölvirka valtakkanum A, V, 4 
a > til þess að fletta að þeim hlutum 
yndarinnar sem ekki sjást á skjánum. 


Ýttu á MENU til þess að skera af 
myndinni á skjánum þannig að eftir 
verði sá hluti hennar sem sýnilegur er á 
skjánum. 


Ýttu á tökustillingarhnappinn til að 
úa aftur í síðustu tökustillingu sem 
in var. 


e Með því að ýta aftur á T (Q) eða W (Es) er hægt að breyta stækkunarhlutfallinu 
og aðdráttur á myndina verður aftur eðlilegur. 


Breyttu myndum í myndavélinni og geymdu þær sem aðskildar skrár (A 105). 
Breytivalkostir sem lýst er að neðan eru tiltækir. 
Breyting Lýsing 


Búðu til afrit af myndinni með auknu birtustigi og birtuskilum og 
lýstu upp dökk svæði á myndinni þar sem dökkir hlutar 
myndarinnar eru lýstir upp. 


D-lýsing (50) 


Stækkaðu myndina eða breyttu myndbyggingunni og búðu til afrit 


Skurður (51) sem inniheldur þá hluta myndarinnar sem sýnilegir eru á skjánum. 


Búðu til lítið afrit af myndum til að nota á vefsíðum eða sem 


Hl (052) tölvupóstsviðhengi. 


Mynd breytt 
e Myndum sem teknar eru í Image mode (myndstillingu) (A 71) EÐ 16:9 (3584) á L20 og 
[Œ 16:9 (3200) á L19 er ekki hægt að breyta. 
e Aðeins er hægt að breyta myndum í myndavélinni sem teknar með COOLPIX L20/COOLPIX L19. 


e Þegar aðrar gerðir stafrænna myndavéla eru notaðar er hugsanlegt að myndir sem breytt er í 
myndavélinni birtist ekki rétt og ekki er víst að hægt sé að flytja þær í tölvu. 


Ekki er hægt að breyta myndum þegar ekki er nóg laust pláss í innra minninu eða á minniskortinu. 


Takmarkanir á breytingu mynda 


Önnur breyting 


Big 


Fyrsta breyting 
D-lýsing 

Skurður 
Lítil mynd 


Lítil mynd 


Ekki er hægt að breyta myndum tvisvar með sömu breytingunni. 


D-lýsingu ætti að nota fyrst á meðan takmörk eru fyrir því í hvaða röð hægt er að nota aðgerðirnar. 


|Q,, Upprunalegar og breyttar myndir 

e Afrit sem búin eru til með því að breyta myndum eyðast ekki ef upprunalegu myndinni er eytt. 
Upprunalegu myndinni er ekki eytt ef afriti sem búið er til með breytingum er eytt. 

Breytt afrit eru vistuð með sömu tökudagsetningu og -tíma og upprunalega myndin. 

Breytt afrit halda ekki stillingum fyrir Print set (prenthópur) (A 67) og Protect (verja) (QA 100) 
sem upprunalega myndin hafði að geyma. 


unjids wn eW 


49 


Myndum breytt 


Birtustig og birtuskil aukin: D-lýsing 
D-lýsingu er hægt að nota til að búa til afrit með meiri lýsingu og skerpu með því 
að lýsa dökk svæði. Breyttu afritin eru vistuð sem aðskildar skrár. 


1 veldu myndina sem þú vilt af spilun á öllum erz 
skjánum (LA 24) eða smámyndastillingu ‘p l 
(QA 46) og ýttu á MENU. (n) 


Spilunarvalmyndin birtist. ÍR 
p á Sn 


2 Notaðu fjölvirka valtakkann til þess að velja 


Playback menu 


D-Lighting (D-lýsing) og ýttu á ®. 
Upprunalega myndin birtist til vinstri og breytta myndin á Reint set 


0j Slide show 


til hægri. W í Delete 


Fæ Small picture 


3 Veldu OK (í lagi) og ýttu á @®. 
Nýtt afrit með meira birtustigi og birtuskilum er búið til. 


Veldu Cancel (hætta við) og ýttu á @ til að hætta við 
D-lýsingu. 


Hægt er að þekkja afrit sem búin hafa verið til með 
D-lýsingu á tákninu Bæ sem birtist í spilun. 


unjids wn eW 


g Frekari upplýsingar 
50 Frekari upplýsingar eru í „Heiti myndskráa og mappa“ (A 105). 


Skorið afrit búið til:Skurður 


Myndum breytt 


Þessi aðgerð er aðeins tiltæk þegar MM: X birtist á skjánum þegar aðdráttur er 
notaður í spilun (QA 48). Skorin afrit eru vistuð sem aðskildar skrár. 


1 Ýttuá T (Q) í spilun á öllum skjánum til að 
stækka myndina. 

Hægt er að skera með því að stækka lóðréttu myndina sem er 

birt þar til ekki er lengur hægt að sjá svörtu böndin hægra og 

vinstra megin á skjánum, en skorna myndin er sýnd í stöðu 

landslags. Ef þú vilt skera lóðréttu myndina í þeirri stöðu sem 

hún var tekin í er hægt að nota Rotate image (snúa mynd) 


— 
(w 1) 
mæ 30 


AÐ) 


(QA 101) til þess að breyta stöðu lóðréttu myndarinnar í landslagsmynd áður en hún er skorin 


og síðan setja hana aftur í stöðuna sem hún var tekin í. 


2 Lagaðu myndbyggingu afritsins. 
Ýttu á T (Q) eða W (E) til að breyta aðdráttarhlutfallinu. 


Ýttu fjölvirka valtakkanum Á, V, 4 eða P til að færa 
myndina til þar til aðeins sá hluti sem þú vilt afrita er 
sýnilegur á skjánum. 


3 Ýttu á MENU. 


4 Notaðu fjölvirka valtakkann til að velja Yes (já) 
og ýttu á ÓR. 
Ný mynd er búin til sem inniheldur einungis þann hluta 
myndarinnar sem sést á skjánum. 


Veldu No (nei) til að hætta án þess að skera myndina og 


ýttu á @. 
Um stærð upphaflegu myndarinnar 


LN 
INS nN a 


Save this image as 
displayed? 


Því minna sem skorið svæði myndarinnar er, því minni er stærð skornu myndarinnar (fjöldi pixla). 
Þegar myndin er skorin og stærð skorna afritsins er 320 x 240 eða 160 x 120 birtist tákn fyrir litla 


mynd, Lg eða La, vinstra megin á spilunarskjánum. 


Frekari upplýsingar 
Frekari upplýsingar eru í „Heiti myndskráa og mappa“ (A 105). 


unjids wn eW 


51 


unjids wn eW 


52 


Myndum breytt 


Em Stærð mynda breytt: Lítil mynd 


Búðu til lítið afrit af myndinni sem er opin. Lítil afrit eru geymd sem JPEG-skrár með 


þjöppunarhlutfallinu 1:16. Eftirfarandi stærðir eru í boði: 


Valkostur Lýsing 
[Cm 640x480 Hentar fyrir spilun í sjónvarpi. 
Ca 320x240 Hentar til birtingar á vefsíðum. 
C1 160x120 Hentar fyrir viðhengi í tölvupósti. 


1 Veldu myndina sem þú vilt af spilun á öllum 
skjánum (LA 24) eða smámyndastillingu 
(QA 46) og ýttu á MENU. 


Spilunarvalmyndin birtist. 


2 Notaðu fjölvirka valtakkann til þess að velja 
Small picture (lítil mynd) og ýttu á ÓR. 


Ýttu á MENU til að snúa aftur í spilunarstillingu án þess að 
búa til nýja mynd. 


3 Velduafritsstærð og ýttu á ÓR.. 


4 Veldu Yes (já) og ýttu á ÓR. 
Nýtt og minna afrit er búið til. 


Veldu No (nei) til að hætta án þess að búa til minni mynd 
og ýttu á ÓR.. 
Grár rammi er utan um afritið. 


g Frekari upplýsingar 
Frekari upplýsingar eru í „Heiti myndskráa og mappa“ (A 105). 


Playback menu 
— Eg D-Lighting 
œ £ Print set 
A Slide show 
í Delete 


Ma Small picture . 


Small picture 


| Im 640x480 8) 
[Ca 320x240 
E! 160x120 


Create small picture file? 


Hreyfimyndir 


Ef þú vilt taka upp hreyfimyndir með hljóði skaltu velja tökustillingu og fylgja 
leiðbeiningunum hér að neðan. 


T Ýttu á tökustillingarhnappinn í 
tökustillingu til að birta valmynd 
tökustillingar, ýttu fjölvirka 
valtakkanum A eða ¥ til að velja "R 
og ýttu á ÓR. 

Teljarinn sýnir hámarkslengd hreyfimyndar 
sem hægt er að taka upp. 


2 Ýttu afsmellaranum alla leið niður til 
þess að hefja upptökuna. 
Myndavélin stillir fókusinn á myndefni í miðju 
rammans. 


Framvindustika neðst á skjánum sýnir hversu 


mikill upptökutími er eftir. 


Ýttu afsmellaranum aftur alla leið niður tilað hætta upptöku. 


Upptaka hættir sjálfkrafa ef minni klárast í innra minni eða á minniskorti, eða þegar eitt 
myndskeið hefur verið tekið upp í 25 mínútur. 


MPUÁUULÁÐAH 


v Hreyfimyndir teknar upp 


e Makrómyndastilling (QA 31) er í boði. Ekki er hægt að nota flassstillingu (QA 28), lýsingaruppbót 
(A 32) og tímamæli (A 30). 

e Ekki er hægt að breyta makróstillingum á meðan hreyfimynd er tekin upp. Breyttu stillingum eftir 
þörfum áður en þú byrjar að taka upp hreyfimyndir. 

Ekki er hægt að nota optískan aðdrátt þegar hreyfimyndir eru teknar upp. Ekki er hægt að nota 
stafrænan aðdrátt rétt áður en hreyfimynd er tekin upp en hægt er að nota allt að 2x stafrænan 
aðdrátt við upptöku hreyfimynda. 


vV Við vistun 


Hreyfimyndin er vistuð frá því að upptöku hreyfimyndar var hætt og par til tökuskjárinn birtist. 
Ekki opna hlífina yfir rafhlöðuhólfinu/minniskortaraufinni. 

Ef minniskortið eða rafhlaðan er fjarlægð í hreyfimyndatökunni getur verið að gögn tapist eða að 
myndavélin eða minniskortið skemmist. 


Sjálfvirkur fókus 


yndavélin stillir fókusinn þegar afsmellaranum er ýtt niður til hálfs og læsir þeirri stillingu meðan á 
öku stendur. Fókusinn er stilltur á þessa stöðu meðan á upptöku stendur. 


g Hreyfimyndastillingum breytt 
Hægt er að breyta Movie options (valkostum hreyfimynda) (A 54). 53 


MPUÁWÁÐAH 


54 


Hægt er að breyta stillingum fyrir Movie options (hreyfimyndavalkosti) í 
hreyfimyndavalmyndinni. Ýttu á MENU í hreyfimyndastillingu til að birta 
hreyfimyndavalmyndina og notaðu fjölvirka valtakkann til að breyta og virkja 
stillingar. 


Hreyfimyndavalkostir valdir 


Hreyfimyndavalmyndin býður þá valkosti sem sýndir eru að neðan. 
Valkostur Myndastærð og rammatíðni 


TV movie (sjónvarp) 640 | Stærð myndar: 640 x 480 pixlar 
(sjálfgefin stilling) Rammatíðni: 30 rammar á sekúndu 


Stærð myndar: 320 x 240 pixlar 
Rammatíðni: 30 rammar á sekúndu 


Stærð myndar: 320 x 240 pixlar 
Rammatíðni: 15 rammar á sekúndu 


Ef Small size (lítil) 320% 


Ef) Small size (lítil) 320 


Valkostir hreyfimynda og hámarkslengd hreyfimynda 


Valkostur Innra minni (u.þ.b. 20 MB) Minniskort (512 MB) 
há TV movie (sjónvarp) 6403k 11 sek. U.p.b.5 mín. 10 sek. 
(sjálfgefin stilling) 

Ei Small size (lítil) 320% 47 sek. U.þ.b. 20 mín. 45 sek. 
Ej Small size (lítil) 320 1 mín. 34 sek. U.þ.b. 25 mín. 


* Allar tölur eru námundaðar. Hámarkslengd eða hámarksfjöldi ramma hreyfimynda getur verið 
mismunandi eftir gerð minniskorta. Hámarksupptökutími fyrir hreyfimynd er 25 mínútur. Jafnvel 
þótt hægt sé að taka upp meira en 25 mínútna mynd á minniskortið birtir myndavélin aldrei meira 
en 25 mínútur sem mögulegan upptökutíma. 


g Frekari upplýsingar 
Heiti myndskráa og mappa > QA 105 


Þegar spilað er á öllum skjánum (QA 24) þekkjast 
hreyfimyndir á tákninu fyrir hreyfimyndavalkosti 

(A 54). Opnaðu hreyfimyndina á öllum skjánum og 
ýttu á ÓR) til að spila hana. 


Notaðu aðdráttarhnappana T/W til að breyta 
hljóðstyrk í spilun. 

Spilunarstjórnhnappar birtast efst á skjánum. Ýttu 
fjölvirka valtakkanum eða P til að velja stjórnhnapp 
og ýttu svo á ÓR) til að framkvæma valda aðgerð. 
Eftirfarandi aðgerðir eru í boði. 


Til að Lýsing 


1505/2009 15:80 
nA w 
Hlé á spilun 


== [7 ás) 


Íspilun Hljóðstyrksvísir 


Spóla tilbaka Spóla hreyfimyndinni til baka. Spilun heldur áfram þegar @ er 


sleppt. 


Spóla áfram Spóla mynd áfram. Spilun heldur áfram þegar ÓR er sleppt. 
Gera hlé á spilun. Eftirfarandi aðgerðir er hægt að framkvæma í 


spilunarhléi. 
€ Færa hreyfimynd til baka um einn ramma. Spólað er 
Gera hlé stöðugt til baka á meðan @ er haldið niðri. 
©) Færa hreyfimynd fram um einn ramma. Spólað er 
stöðugt áfram á meðan @ er haldið niðri. 


a a Halda spilun áfram 


Hætta Hætta spilun og fara aftur í spilun á öllum skjánum. 


rn eytt 

Ýttu á {f pegar hreyfimynd er birt í spilun á öllum 
skjánum (QA 24) eða þegar hún er valin í 
smámyndaspilun (QA 46). Staðfestingargluggi birtist. 
Veldu Yes (já) og ýttu á ÓR til þess að eyða 
hreyfimyndinni eða veldu No (nei) og ýttu á ÓR) til þess 


Erase 1 image? 


að snúa aftur í venjulega spilun án þess að eyða hreyfimyndinni. 


MPUÁWLÁÐIH 


55 


eiejuaid bo najo} ‘daeauofs Qia 1sBuað | 


56 


Tengst við sjónvarp, tölvu og prentara 


Tengdu myndavélina við sjónvarp með meðfylgjandi AV-snúru fyrir hljóð/mynd 
(fylgir aðeins með COOLPIX L20) til þess að geta spilað myndir í sjónvarpinu. 


1 Sslökktuá myndavélinni. 


2 Tengdu myndavélina við sjónvarpið með meðfylgjandi snúru fyrir 
hljóð/mynd. 


Tengdu gula tengilinn í innstunguna á sjónvarpinu fyrir mynd og hvíta tengilinn í 
hljóðinnstunguna. 


VIDEO AUDIO 


Gult —— e—— Hvítt 


000 = 


3 stilltu sjónvarpið á myndbandsrásina. 
Nánari upplýsingar er að finna í fylgiskjölum sem fylgdu sjónvarpinu. 

4 Haltu P] niðri til þess að kveikja á 
myndavélinni. 


Myndavélin fer í spilunarstillingu og myndirnar birtast á X L19 gN o(C) ( 
sjónvarpsskjánum. 


Slökkt er á skjánum á myndavélinni á meðan hún er tengd sæma m 
sjónvarpi. 


vV AV-snúra tengd 

Þegar AV-snúran er tengd skaltu ganga úr skugga um að tengillinn snúi rétt. Ekki beita afli þegar AV-snúrunni 
er stungið í samband við myndavélina. Ekki toga skakkt í AV-snúruna þegar hún er tekin úr sambandi. 

m Myndefnissnið 


Gakktu úr skugga um að stillingar myndefnissniðs myndavélarinnar séu í samræmi við þá staðla sem 
notaðir eru í sjónvarpinu. Stillingar myndefnissniðs eru valkostur sem stilltur er í valmyndinni Set up 
(uppsetningarvalmynd) (QA 82) > Video mode (myndefnissnið) (QA 96). 


Notaðu USB-snúruna sem fylgir til að tengja myndavélina við tölvu og afrita (flytja) 
myndir yfir á tölvuna með meðfylgjandi Nikon Transfer hugbúnaði. 


Áður en myndavélin er tengd 


Settu upp hugbúnaðinn 

Áður en myndavélin er tengd við tölvu þarf að setja upp hugbúnað, t.d. Nikon 
Transfer og Panorama Maker sem býr til víðmyndir, af meðfylgjandi Software Suite 
geisladiski. Sjá stutta leiðarvísinn til að fá meiri upplýsingar um uppsetningu 
hugbúnaðarins. 


Samhæf stýrikerfi 


Windows 

Foruppsett útgáfa af Windows Vista 32 bita Service Pack 1 (Home Basic/Home 
Premium/Business/Enterprise/Ultimate útgáfur), Windows XP Service Pack 3 
(Home Edition/Professional) 


Macintosh 
ac OS X (útgáfa 10.3.9, 10.4.11, 10.5.5) 


Finna má nýjustu upplýsingar um samhæfni við stýrikerfi á heimasíðu Nikon. 


mM Athugasemd um aflgjafa 

Þegar myndavélin er tengd við tölvu eða prentara þarf að nota rafhlöðu með næga hleðslu til að 
koma í veg fyrir að það slokkni óvænt á myndavélinni. 

Notaðu EH-65A straumbreyti (seldur sérstaklega) ef þú vilt nota myndavélina stöðugt í langan tíma í 
einu (QA 104). Ekki skal undir nokkrum kringumstæðum nota aðrar gerðir straumbreyta. Ef þessum 
leiðbeiningum er ekki fylgt getur myndavélin skemmst eða hún ofhitnað. 


eiejuaid Ho najo? 'dieauols pin 3sBua| 


57 


eiejuaid bo najo} "d1eauolÍs Qia 1sBuað| 


Tengst við tölvu 
Myndir fluttar úr myndavél yfir í tölvu 


1 Ræstu tölvuna sem Nikon Transfer var sett upp Í. 
2 Slökktuá myndavélinni. 


3 Tengdu myndavélina við tölvuna með USB-snúrunni sem fylgdi með. 


<> wO<] 
ACAN 
N 
O= |E 


4 kveiktuá myndavélinni. 


Það kviknar á rofaljósinu. 


Windows Vista a 
Þegar AutoPlay-glugginn opnast velurðu Copy pictures =c 
to a folder on my computer using Nikon Transfer xO) 
(afrita myndir í möppu í tölvu með Nikon Transfer). Nikon KAN 

Transfer er ræst. Til að losna við þennan svarglugga í JL = 


ramtíðinni skaltu merkja við Always do this for this = 
device: (alltaf gera þetta fyrir þetta tæki:). 


Windows XP 

Þegar aðgerðaglugginn opnast velurðu Nikon Transfer Copy pictures to a folder on 
my computer (Nikon Transfer afrita myndir í möppu í tölvu) og smellir á OK (í lagi). 
ikon Transfer er ræst. Til að losna við þennan svarglugga í framtíðinni skaltu merkja við 
Always use this program for this action. (alltaf nota þetta forrit fyrir þessa aðgerð.). 


Mac OS X 
ikon Transfer ræsist sjálfkrafa ef Yes (já) var valið í stilllngaglugga Auto-Launch (sjálfvirk 
ræsing) þegar Nikon Transfer var fyrst sett upp. 


m USB-snúra tengd 


e Þegar USB-snúran er tengd skaltu ganga úr skugga um að tenglarnir snúi rétt. Ekki beita afli þegar 
USB-snúran er tengd. Ekki toga skakkt í USB-snúruna þegar hún er tekin úr sambandi. 


e Ekki er víst að tölvan beri kennsl á myndavélina ef hún er tengd við hana í gegnum USB-deili. 


Tengst við tölvu 


5 Flyttu myndir þegar Nikon Transfer hefur lokið við að hlaða. 


* Smelltu á Start Transfer (hefja flutning) í Nikon Transfer. Með sjálfgefinni stillingu eru 
allar myndir fluttar yfir í tölvuna. 


T] orons sare: Lið Pamay Denton: ON rekin fd 


RV nn nn 


Search for 


us 


O Mumbai a 4 phatola) selected 


O Tadeo sphaa) he aueue 


Procene: C) Hnappurinn Start 
Transfer (hefja flutning) 


Með sjálfgefinni stillingu Nikon Transfer opnast mappan sem myndirnar eru fluttar í 
sjálfkrafa þegar færslu er lokið. 


Ef ViewNX er sett upp byrjar ViewNX sjálfkrafa að athuga myndirnar sem voru fluttar. 


Frekari upplýsingar um notkun Nikon Transfer eða ViewNX fást í hjálparhluta Nikon 
Transfer. 


6 Aftengdu myndavélina þegar flutningi lýkur. 


Slökktu á myndavélinni og aftengdu USB-snúruna. 


eiejuaid Go najo} 'd1eauols Qia 1sBua| 


59 


eiejuaid bo najo} "d1eauoÍs Qia asua | 


60 


Tengst við tölvu 


Notkun kortalesara 

Myndirnar sem eru geymdar á minniskorti sem sett er í kortalesara eða svipaðan búnað er einnig 
hægt að flytja í tölvuna með Nikon Transfer. 

e Ef minniskortið er stærra en 2 GB eða er samhæft við SDHC þarf tækið að styðja slíkt minniskort. 


e Með sjálfgefinni stillingu Nikon Transfer ræsir Nikon Transfer sig sjálfkrafa þegar minniskorti er 
stungið í kortalesara eða álíka tæki. Sjá skref 5 í „Myndir fluttar úr myndavél yfir í tölvu“ (QA 59) 


e Til að flytja myndir sem vistaðar eru í innra minni myndavélarinnar yfir í tölvu þarf fyrst að flytja þær 
ir á minniskort í myndavélinni (QA 102). 
Notkun hefðbundinna stýrikerfa til að opna mynd-/hljóðskrár 
y! p y J 

e Farðu í möppuna á harða diski tölvunnar þar sem myndirnar voru vistaðar og opnaðu mynd í pví 
skoðunarforriti sem fylgir stýrikerfinu þínu. 
Gerð víðmynda með Panorama Maker 

y 


e Notaðu röð mynda sem tekin var með valkostinum Panorama assist (aðstoð í víðmyndatöku) í 
umhverfissniði (QA 33) til að búa til samsetta víðmynd með Panorama Maker. 


e Panorama Maker er hægt að setja upp í tölvu með því að nota Software Suite geisladiskinn sem 
fylgir með. 

e Fylgdu leiðbeiningunum að neðan eftir að uppsetningu er lokið til að ræsa Panorama Maker. 
Windows 
Opnaðu All Programs (öll forrit) í valmyndinni Start (byrja) >ArcSoft Panorama Maker 4> 
Panorama Maker 4. 
Macintosh 
Opnaðu Applications (forrit) með því að velja Applications (forrit) í valmyndinni Go (ræsa) og 
tvísmelltu svo á táknið Panorama Maker 4. 

e Fáðu frekari upplýsingar um notkun Panorama Maker með því að skoða leiðbeiningarnar á 
skjánum og hjálparhluta Panorama Maker. 


Frekari upplýsingar 
Heiti myndskráa og mappa > RA 105 


Notendur PictBridge-samhæfra (QA 121) prentara geta tengt myndavélina beint 
við prentara og prentað myndir án þess að nota tölvu. 


Taktu myndir 


Veldu myndir til prentunar 
með því að nota valkostinn 
Print set (prenthópur) (QA 67). 


Tengdu myndavélina við prentarann (MA 62) 
Prentaðu eina mynd í einu a 
63) Prentaðu margar myndir (A 64) 


Slökktu á myndavélinni og aftengdu USB-snúruna. 


eiejuaid Ho najo? 'dieauols pin 3sBua| 


mM Athugasemd um aflgjafa 

Þegar myndavélin er tengd við tölvu eða prentara þarf að nota fullhlaðnar rafhlöður til að koma í veg 
fyrir að það slokkni óvænt á myndavélinni. 

Notaðu EH-65A straumbreyti (seldur sérstaklega) ef þú vilt nota myndavélina stöðugt í langan tíma í 


einu (QA 104). Ekki skal undir nokkrum kringumstæðum nota aðrar gerðir straumbreyta. Ef þessum 
leiðbeiningum er ekki fylgt getur myndavélin skemmst eða hún ofhitnað. 


g Myndir prentaðar 

Eftirfarandi valkostir eru tiltækir fyrir prentun mynda, auk prentunar á myndum sem fluttar eru í tölvu 
úr prentara og prentunar í gegnum beina tengingu á milli myndavélar og prentara: 

e Setja minniskort í kortarauf prentara sem er DPOF-samhæfur 

e Fara með minniskortið til framköllunarfyrirtækis sem býður stafræna framköllun 

Ef prentað er með þessum aðferðum skaltu tilgreina myndirnar og fjölda afrita af hverri þeirra með 
því að nota valmyndina Print set (prenthópur) (QA 67) í myndavélinni . 


61 


Tengst við prentara 
Myndavél og prentari tengd 


1 Sslökktuá myndavélinni. 


2 kveiktuá prentaranum. 


Athugaðu stillingar prentarans. 


3 Tengdu myndavélina við prentarann með USB-snúrunni sem fylgir. 


4 kveiktuá myndavélinni. 
e Þegar rétt er tengt birtist upphafsskjár PictBridge © í 
skjá myndavélarinnar. Þá birtist skjámyndin Print 
selection (prentval) ©. 


eiejuaid bo najo} "d1eauolÍs Qia 1sBuað| 


© 


PictBridge 


m USB-snúra fyrir hljóð/mynd tengd 


Þegar USB-snúran er tengd skaltu ganga úr skugga um að tenglarnir snúi rétt. Ekki beita afli þegar 
USB-snúran er tengd. Ekki toga skakkt í USB-snúruna þegar hún er tekin úr sambandi. 


62 


Tengst við prentara 


Ein mynd prentuð í einu 


Þegar myndavélin hefur verið tengd rétt við prentarann (QA 62) skaltu prenta 
myndir með því að fylgja leiðbeiningunum hér að neðan. 


1 Notaðu fjölvirka valtakkann til að velja z 
viðeigandi mynd og ýttu á ÓR. 
e Ýttu á W (E) til að fara í 12 smámyndir og T (Q) til að 
fara aftur í spilun á öllum rammanum. 


2 Veldu Copies (afrit) og ýttu á @. BR 


Start print 


Paper size 


3 Veldu fjölda afrita (allt að níu) og ýttu á @. 


KEM Exit 


4 Veldu Paper size (pappírsstærð) og ýttu á ÓR). PictBridge 


Start print 
Copies 


Paper size : 


5 Veldu viðeigandi pappírsstærð og ýttu á @. 
e Veldu Default (sjálfgefin) í valmynd fyrir pappírsstærð 
til þess að tilgreina pappírsstærð með 
prentstillingunum. 


Paper size 


eiejuaid Go najo} 'd1eauols Qia asua L 


eiejuaid bo najo} "d1eauolÍs Qia 1sBuað| 


64 


Tengst við prentara 


6 veldu Start print (hefja prentun) og ýttu á ÓR). 


Prentun hefst. 


Þegar prentun lýkur verður skjárinn aftur eins og sýnt er í 
skrefi 1. 


Ýttu á ÓR) til að hætta við áður en öll afrit hafa verið 
prentuð út. 


Margar myndir prentaðar í einu 
Þegar myndavélin hefur verið tengd rétt við prentarann (QA 62) skaltu prenta 


myndir með því að fylgja leiðbeiningunum hér að neðan. 


1 


Þegar skjámyndin print selection (prentval) 
birtist skaltu ýta á MENU. 


Print menu (prentvalmyndin) er birt. 


Notaðu fjölvirka valtakkann til að velja Paper 
size (pappírsstærð) og ýttu á ÓR). 
Ýttu aftur á MENU til þess að kalla fram tökuvalmyndina. 


Veldu viðeigandi pappírsstærð og ýttu á ÓR). 


Veldu Default (sjálfgefin) í valmynd fyrir pappírsstærð til 
þess að tilgreina pappírsstærð með prentstillingunum. 


PictBridge 


Start print 


Copies 


Paper size 


KM Exit 


Printing 


M Cancel 


Prentuð eintök/ 
heildarfjöldi útprenta 


Print me 
Print selection 

Print all images 
DPOF printing 

Paper size 


Paper size 


Exit 


Tengst við prentara 


4 VelduPrint selection (prentval), Print all 


Á Print menu 
images (prenta allar myndir) eða DPOF E 7 
printing (DPOF-prentun) og ýttu á ÓR.. Print all images 

DPOF printing 

Paper size 


Print selection (prentval) 


Veldu myndir og fjölda afrita (allt að níu) af hverri 
þeirra. ~ 
Ýttu fjölvirka valtakkanum eða P til að velja “e 
myndir og ýttu Á eða W til að velja fjölda afrita ` 
fyrir hverja þeirra. 

yndir sem valdar eru til prentunar þekkjast á 
merkinu $# og tölunni sem sýnir fjölda afrita sem 
á að prenta. Ef engin eintök hafa verið valin fyrir 
mynd verður hún ekki prentuð. 

Ýttu á T (Q) til að skipta yfir í spilun á öllum 
skjánum. 
Ýttu á W (Ei) til að skipta aftur yfir í skjámynd 
með smámyndum. 
Ýttu á @ þegar stillingu er lokið. 


Print s 


Valmyndin hér til hægri birtist. Veldu Start print 
(hefja prentun) og ýttu á GR. 

Veldu Cancel (hætta við) og ýttu á ÓR til þess að 
snúa aftur í prentunarvalmyndina. 


Print selection 
prints 


Start print 


Cancel 


Print all images (prenta allar myndir) 


Allar myndir geymdar í innra minninu eða á minniskortinu verða prentaðar. 
Valmyndin hér til hægri birtist. Veldu Start print 
(hefja prentun) og ýttu á GR. 

Veldu Cancel (hætta við) og ýttu á ÓR) til þess að 
snúa aftur í prentunarvalmyndina. 


Print selection 


prints 


Start print 


eiejuaid Go najo} 'd1eauols Qia asua L 


Tengst við prentara 


DPOF printing (DPOF-prentun) 


Prentaðu myndir sem settar voru Í prentröð með 

Print set (prenthópur (QA 67). 

e Valmyndin hér til hægri birtist. 

e Veldu Start print (hefja prentun) og ýttu á ÉR. 

e Veldu Cancel (hætta við) og ýttu á ÓR til þess 
að snúa aftur í prentunarvalmyndina. 


e Veldu View images (skoða myndir) og ýttu á 
@ til þess að skoða prentröðina eins og hún er 
nú. Ýttu aftur á ÓR til að prenta út myndirnar. 


5 Prentun hefst. 


Skjárinn fer aftur í prentvalmyndina (skref 2) þegar 
prentun lýkur. 


Ýttu á ÓR) til að hætta við áður en öll afrit hafa verið 
prentuð út. 


eiejuaid Bo najo} "d1eauolÍs Qia asua L 


Pappírsstærð 


DPOF printing 


prints 


Start print 
View images 
Cancel 


Printing 


MCancel 


Prentuð eintök/ 
heildarfjöldi útprenta 


Myndavélin styður eftirfarandi pappírsstærðir: Default (sjálfgefin pappírsstærð fyrir prentarann), 
3,5 x Sin. 5 x7 in., 100 x 150 mm, 4 x 6 in., 8 x 10 in., Letter, A3 og A4. Aðeins verða birtar 
stærðir sem prentarinn sem er tengdur styður. Veldu Default (sjálfgefin) í valmynd fyrir pappírsstærð 


66 til þess að tilgreina pappírsstærð með prentstillingunum. 


Prenthópsvalkosturinn í spilunarvalmyndinni er notaður til þess að útbúa stafrænar 
„prentraðir“ til prentunar í DPOF-samhæfu tæki (Q 121). 

Þegar myndavélin er tengd við PictBridge-samhæfan prentara er hægt að prenta 
myndir úr prentaranum í samræmi við DPOF-prentröð sem þú hefur útbúið fyrir 
myndir á minniskortinu. Ef minniskortið er tekið úr myndavélinni geturðu útbúið 
DPOF-prentröð fyrir myndir í innra minninu og prentað út myndir eftir DPOF- 
prentröðinni. 


$ 


Spilun Imynd 
in birtist. 
pilunarvalmyndin Dirtis MENU) 


2 Notaðu fjölvirka valtakkann til þess að velja FER 
Print set (prenthópur) og ýttu á ÓR. Eh D-Lighting 

Á Print set 

Øj Slide show 

í Delete 

Da Small picture 


1 Ýttu á MENU í spilunarstillingu. a 


3 Veldu Select images (velja myndir) og ýttu á 


Print set 


ÓR. Select images à 


Delete print set 


eiejuaid Go najo} ‘'dieauofs Qia asua L 


4 Veldu myndir og fjölda afrita (allt að níu) af SEG 
hverri þeirra. Fl x pr 
að iða IA hiža 
Ýttu fjölvirka valtakkanum eða Þ> til að velja myndirnar FÆTI rs | 
sem á að nota. Ýttu Á eða W til að velja fjölda afrita fyrir KS E S 
hverja. Á lata 
Myndir sem valdar eru til prentunar þekkjast á merkinu og MENU a J 
tölunni sem sýnir fjölda afrita sem á að prenta. Ef engin 
eintök hafa verið valin fyrir mynd verður hún ekki prentuð. 
Ýttu á T (Q) til að skipta yfir í spilun á öllum skjánum. Ýttu á W (EB) til að skipta aftur yfir 
í skjámynd með smámyndum. 


Ýttu á @ þegar stillingu er lokið. 
67 


eiejuaid bo najo} "d1eauoÍs Qia asua L 


DPOF-prentröð búin til: Prenthópur 


5 veldu hvort prenta á tökudagsetningu og 
myndupplýsingar eða ekki. 
Veldu Date (dagsetning) og ýttu á @ til að prenta 
dagsetningu myndatöku á allar myndir í prentröð. 
Veldu Info (upplýsingar) og ýttu á @ til að prenta 
myndupplýsingar (lokarahraða og ljósop) á allar myndir í 
prentröðinni. 
Veldu Done (ljúka) og ýttu á ÓR til að ljúka prentröðinni 
og hætta. 


Print set 


Exit 


Myndir sem valdar eru til prentunar þekkjast á tákninu TEPO 


ns 0/200 15:30 
sem birtist í spilun. CAPA 


v Athugasemdir um prentun með tökudagsetningum og myndupplýsingum 


e Þegar valkostirnir Date (dagsetning) og Info (upplýsingar) eru virkir í prenthópsvalmyndinni eru 
tökudagsetning og myndupplýsingar prentaðar á myndina ef DPOF-samhæfur (QA 121) prentari 
sem styður prentun tökudagsetningar og myndupplýsinga er notaður. 

e Athugaðu að ekki er hægt að prenta myndupplýsingar þegar myndavélin er beintengd við 
prentarann með meðfylgjandi USB-snúru fyrir DPOF-prentun (QA 65). 

e Date (dagsetning) og Info (upplýsingar) eru endurstillt í hvert sinn sem valmyndin print set 
(prenthópur) birtist. 


Öllum prentröðum eytt 
Veldu Delete print set (eyða prenthópi) í skrefi 3 og ýttu á GR). Prentröðum fyrir allar myndir verður eytt. 


Athugasemd um prenthópsvalkostinn Date (dagsetning) 


Dagsetningin og tíminn sem prentuð eru á myndir í DPOF-prentun 
þegar valkosturinn Date (dagsetning) er gerður virkur í 
valmyndinni Print set (prenthópur) eru þær upplýsingar sem 
skráðar voru þegar hver mynd var tekin. Dagsetning og tími sem 
prentuð eru með þessum valkosti breytast ekki þegar dagsetning 
og klukka myndavélarinnar eru stillt upp á nýtt í 
uppsetningarvalmyndinni. 


Dagsetningarprentun 


Þegar dag- og tímasetning myndatöku er prentuð á myndir með valkostinum Date imprint 
(dagsetningarprentun) (QA 91) í uppsetningarvalmyndinni er hægt að prenta myndir með dag- og 
tímasetningu á úr prenturum sem ekki styðja prentun dag- og tímasetninga á myndir. Aðeins 
dagsetning og tími Date imprint (dagsetningarprentun) prentast á myndir, jafnvel þótt Print set 


68 (prenthópur) sé virkt og dagsetning valin í prenthópsskjámyndinni. 


Töku-, spilunar- og uppsetningarvalmyndir 


Stillingin É (sjálfvirk) (QA 27) inniheldur eftirfarandi valkosti. 
€- — Image mode (myndstilling)* 
Veldu myndastærð og myndgæði. 
WB White balance (hvítjöfnun) 


Stilltu hvítjöfnun í samræmi við ljósgjafa. 


(E 


Continuous (raðmyndataka) 
Breyttu stillingum fyrir raðmyndatöku eða BSS (besta mynd valin). 
(É Color options (litavalkostir) 


Lífgaðu upp á litina eða taktu einlitar eða svarthvítar myndir. 


m71 


73 


Azs 


76 


* Ef myndstillingunni er breytt gildir nýja myndstillingin líka fyrir aðrar tökustillingar (nema 


hreyfimyndastillingu). 


v Myndavélarstillingar sem ekki er hægt að nota á sama tíma 
Ekki er hægt að stilla sumar aðgerðir samtímis (QA 77). 


1puĝ£wjeļmeburuzsddn 6o -Jeunjids '-nyo | 


69 


npuĝwjemeburuzsddn 6o -JeunjIds '-njo | 


70 


Tökuvalkostir: Tökuvalmyndin 


Tökuvalmyndin kölluð fram 


Ýttu á tökustillingarnnappinn í tökustillingu til að birta valmynd tökustillingar og 
stilltu tökuvalmyndina á É (sjálfvirk) (Q 27). 


Ýttu á MENU til þess að kalla fram tökuvalmyndina. 


- Shooting menu 
Image mode 
White balance 


$ MENU È Continuous 


# Color options 


e Notaðu fjölvirka valtakkann (Q 9) til að velja og virkja stillingar. 
Ýttu á MENU til að hætta í tökuvalmyndinni. 


Tökuvalkostir: Tökuvalmyndin 


€: Image mode (myndstilling) 


Stilla á É (sjálfvirk) (QA 27) > MENU (tökuvalmynd) > € Image mode (myndstilling) 


Myndir teknar á stafræna myndavél eru vistaðar sem myndaskrár. Skráastærðin og 
fjöldi mynda sem hægt er að vista veltur á stærð og gæðum myndanna. Veldu 
myndstillingu í samræmi við væntanlega notkun myndarinnar áður en tökur hefjast. 


Stilling Stærð (pixlar) Lýsing 


w High (mikil) (3648 %) 
t E eingöngu) 3.648 x 2.736 | Mestu gæði, hentugt fyrir myndir sem þarf 
2 VIÐ að stækka eða prenta út í miklum gæðum. 
5 a e a Á) 3264x 2.448 | Þjöppunarhlutfallið er um það bil 1:4. 

Normal (venjuleg) 

(3648) 
m (L20 eingöngu: 

sjálfgefin stilling) 


3.648 x 2.736 


Besti kosturinn við flestar aðstæður. 
Þjöppunarhlutfallið er um það bil 1:8. 


Normal (venjuleg) 

(3264) 
m (L19 eingöngu: 

sjálfgefin stilling) 


3.264 x 2.448 


Normal (venjuleg) 


(2592) 2.592 x 1.944 
Normal (venjuleg) Hægt er að vista fleiri myndir eftir því sem þær 
(2048) 2048% L336 eru minni. Þjöppunarhlutfallið er um það bil 1:8. 
PC screen (tölvuskjár) Hentar til birtingar á tölvuskjá. 
(1024) 1.024 x 768 Þjöppunarhlutfallið er um það bil 1:8. 


Hentugt til að birta myndir á sjónvarpsskjá 
640 x 480 eða til að senda þær sem viðhengi. 
Þjöppunarhlutfallið er um það bil 1:8. 


TV screen (sjónvarp) 
(640) 


16:9 (3584) 
Ææ (L20 eingöngu) 3.584 x 2.016 | Hægt er að taka myndir með 


myndhlutfallinu 16:9. Þjöppunarhlutfallið 


fes 16:9 (3200) 3.200 x 1.800 | er um það bil 1:8. 


(L19 eingöngu) 


Táknið fyrir þá stillingu sem er í gildi er birt á skjánum í töku- og spilunarstillingum 


6,7). 


Myndstilling 


Breytingar sem gerðar eru á þessum stillingum ná yfir allar tökustillingar (nema hreyfimyndastillingu). 


MpuÁuwujeaeBurujasddn 6o -Jeunjids '-no | 


71 


ApuÁWwjeAeBuIujasddn 6o -JeunjIds '-njo | 


72 


Tökuvalkostir: Tökuvalmyndin 


Fjöldi mynda sem hægt er að taka í viðbót 


Eftirfarandi tafla sýnir áætlaðan fjölda mynda sem hægt er að geyma í innra minninu og á 512 MB 
minniskorti. Gættu að því að fjöldi mynda sem hægt er að vista er breytilegur eftir myndbyggingu 
myndarinnar (vegna JPEG-þjöppunar). Auk þess getur þessi fjöldi verið breytilegur eftir gerð 

minniskorts, jafnvel þótt geymslugeta minniskortanna sé sú sama. 


É 


Ef hægt er að ta 
er að taka 9999. 


Myndstilling 


High (mikil) 
(3648 %) 
(L20 eingöngu) 


High (mikil) 
(3264 xX) 
(L19 eingöngu) 


Normal (venjuleg 
(3648 
(L20 eingöngu) 


Normal (venjuleg 
(3264 
(L19 eingöngu) 
Normal (venjuleg 
(2592 


Normal (venjuleg 
(2048 


PC screen 
(tölvuskjár) 
(1024 


TV screen 
(sjónvarp) (640) 


16:9 (3584 
(L20 eingöngu) 


16:9 (3200 
(L19 eingöngu) 


Innra minni 
(U.þ.b. 20 MB) 


Co Uu 


12 Þegar prentaraupplausnin er stillt á 300 dpi. 
Prentstærðir eru reiknaðar út með því að skipta fjölda pixla niður samkvæmt upplausn prentara 


(dpi) og margfa 


Minniskort “' 
(512 MB) 
U.p.b. 90 


U.þ.b. 300 


U.þ.b. 480 


p.b. 1.370 


U.þ.b. 2.210 
U.þ.b. 205 
U..b. 260 


300 dpi; cm) * 


Prentstærð (prentað við 


* 


U.p.b.31 x 23 


U.p.b. 28 x 21 


U.þ.b.31 x 23 


U.p.b. 28 x 21 


U.p.b. 22 x 16,5 


U.p.b.17x 13 


U.p.b.9x7 


U.þ.b. 5 x 4 


U.p.b. 30 x 17 


U.p.b.27 x 15 


a 10.000 myndir eða fleiri í viðbót er talan sem birt er fyrir fjölda mynda sem hægt 


da með 2,54 cm. Myndir í sömu stærð sem prentaðar eru í hærri upplausn 


prentast samt sem áður út minni en stærðin gefur til kynna og þær myndir sem eru prentaðar í 
lægri upplausn prentast út stærri en stærðin gefur til kynna. 


WB Whi 


Tökuvalkostir: Tökuvalmyndin 


te Balance (hvítjöfnun) 


Stilla á É (sjálfvirk) (QA 27) > MENU (tökuvalmynd) > WB White balance (hvítjöfnun) 


Litur ljóss 
annshe 


yndavé 
samræmi 
Þótt hæg 
ringums 
ljósgjafa t 


ins sem endurkastast af hlut er breytilegur eftir lit ljósgjafans. 
ilinn getur lagað sig að breytingum á lit ljósgjafans þannig að hvítir hlutir 


virðast hvítir, hvort sem er í skugga, í sólarljósi eða í ljósi frá ljósaperu. Stafrænar 


ar geta hermt eftir þessari aðlögun með því að vinna úr myndum í 

við lit ljósgjafans. Þetta er kallað „hvítjöfnun“. 

sé að nota sjálfgefnu stillinguna Auto (sjálfvirk) við flestar 

æður geturðu notað hvítjöfnunarstillingu sem löguð er að tiltekinni gerð 
il þess að útkoman verði nákvæmari. 


AM Auto (sjálfvirk) (sjálfgefin stilling) 


PRE pr 


Hvítjöfnun lagar sig sjálfkrafa að aðstæðum í lýsingu. Besti kosturinn við flestar 
aðstæður. 


eset manual (handvirk forstilling) 


utur í hlutlausum lit notaður sem viðmið til að stilla hvítjöfnun við óvenjulegar 


ýsingaraðstæður. Frekari upplýsingar er að finna í „Handvirk forstilling“ (A 74). 
A Daylight (dagsljós) 


Hvítjöfnun löguð að beinu sólarljósi. 


3%: Incandescent (ljósapera) 
otist við birtu frá ljósaperu. 
m Fluorescent (flúrljós) 


otist fyrir flestar gerðir flúrlýsingar. 


€a — Cloudy (skýjað) 


otað pegar myndir eru teknar utandyra og himinn er skýjaður. 


& Flash (flass) 


O 


ist með flassstillingu. 


Hægt er að skoða áhrifin sem þessir valkostir hafa á skjánum áður en smellt er af. Í 


öðrum sti 
skjánum ( 


ingum en Auto (sjálfvirk) birtist táknið fyrir stillinguna sem er í gildi á 


Mb. 


m Flassstilling 
Við aðrar hvítjöfnunarstillingar en Auto (sjálfvirk) eða Flash (flass) slekkurðu á flassinu (Ð) (QA 28). 


MpuÁuwujea1eBurujasddn 6o -Jeunjids '-njo | 


73 


npuĝwjemeburuzsddn 6o -JeunjIds -n491 


74 


Tökuvalkostir: Tökuvalmyndin 


Preset Manual (handvirk forstilling) 


Handvirk forstilling er notuð þar sem lýsing er blönduð eða til þess að bæta fyrir 
ljósgjafa sem er með sterkum litblæ (t.d. til þess að láta myndir sem teknar eru 
undir lampa með rauðan skerm líta út fyrir að hafa verið teknar í hvítu ljósi). 


1 Settu hvítan eða gráan hlut í lýsinguna sem notuð verður í 


myndatökunni. 

2 Notaðu fjölvirka valtakkann til að velja PRE RSS 
Preset manual (handvirk forstilling) í 
valmyndinni White balance (hvítjöfnun) og [PRE Preset manual 
;, z KA Daylight 
yttu a ®. Incandescent 
Myndavélin eykur aðdráttinn að hlutnum. En -Fluorescent 


3 Veldu Measure (mæla). NR 


Ef það gildi sem síðast var mælt á að gilda fyrir handvirku 
forstillinguna skaltu velja Cancel (hætta við) og ýta á (7) 


Cancel 


Measure 


4 Rammaðu viðmiðunarhlutinn inn. A 


Cancel 
Measure 


Rammi viðmiðunarhlutar 


5 ÝttuáR. 
Lokarinn opnast og nýtt gildi er stillt fyrir hvítjöfnunina. 


Engin mynd er tekin. 


vV Athugasemd um handvirka forstillingu 


Ekki kviknar á flassinu, óháð því hvaða flassstilling er valin, pegar ýtt er á @ í skrefi 5. Þess vegna getur 
myndavélin ekki mælt gildi fyrir handvirka forstillingu fyrir tilvik þar sem flass er notað. 


Tökuvalkostir: Tökuvalmyndin 


Ol Continuous (raðmyndataka) 


Stilla á É (sjálfvirk) (QA 27) > MENU (tökuvalmynd) > Hl Continuous (raðmyndataka) 


Breyttu stillingum fyrir raðmyndatöku eða BSS (besta mynd valin). 

Flassið slekkur á sér í Continuous (raðmyndataka), BSS (besta mynd valin) eða Multi- 
shot 16 (fjölmyndataka) og fókus, lýsing og hvítjöfnun er ákvörðuð fyrir fyrstu myndina í 
hverri myndaröð. 

El Single (stök mynd, sjálfgefin stilling) 


Ein mynd er tekin þegar ýtt er á afsmellarann. 


(r 


Continuous (raðmyndataka) 


Ef afsmellaranum er haldið niðri eru teknar um það bil 5 myndir á hraðanum 

1,4 rammar á sekúndu fyrir L20 og 1,0 rammi á sekúndu fyrir L19 þegar myndastilling 
er stillt á [M Normal (3648) (venjuleg) fyrir L20 og EÐ Normal (3264) (venjuleg) 
fyrir L19. 


B55 BSS (besta mynd valin) 


Mælt er með eiginleikanum „besta mynd valin“ þegar teknar eru myndir án þess að 
nota flass, með aðdrætti eða við aðrar kringumstæður þar sem óvænt hreyfing 
myndavélarinnar getur leitt til þess að myndir verði óskýrar. 

Þegar eiginleikinn „besta mynd valin“ er notaður tekur myndavélin allt að tíu myndir 
á meðan afsmellaranum er haldið niðri. Skarpasta myndin í röðinni er sjálfkrafa valin 
og vistuð. 


[E] 


Multi-shot 16 (fjölmyndataka) 


Í hvert sinn sem afsmellaranum er ýtt alla leið niður tekur 
myndavélin 16 myndir, u.þ.b. 1,4 ramma á sekúndu fyrir L20 
og 1,6 ramma á sek. fyrir L19, og raðar þeim síðan í eina 
mynd. Myndstilling er læst á M Normal (3648) (venjuleg) 
fyrir L20 og EÐ Normal (3264) (venjuleg) fyrir L19. 

Ekki er hægt að nota stafrænan aðdrátt. 


a 


a 


Við aðrar stillingar en Single (stök mynd) birtist táknið fyrir stillinguna sem er í gildi 
á skjánum (A 6). 


m Athugasemd um raðmyndatöku 

Hámarksrammatíðni í raðmyndatöku getur verið breytileg eftir myndstillingum sem valdar eru og 
minniskorti sem notað er. 

m Athugasemd um BSS (besta mynd valin) 


Ekki er víst að útkoman með BSS (besta mynd valin) verði eins og óskað er ef myndefnið hreyfist eða 
myndbyggingin breytist á meðan afsmellaranum er haldið niðri. 


MpuÁuwujea1eBurujasddn 6o -Jeunjids -n491 


75 


Tökuvalkostir: Tökuvalmyndin 


Æ Color Options (litavalkostir) 


Stilla á É (sjálfvirk) (QA 27) > MENU (tökuvalmynd) > Æ Color options (litavalkostir) 


Lífgaðu upp á litina eða taktu einlitar eða svarthvítar myndir. 
X Standard color (venjulegir litir, sjálfgefið) 

otað fyrir myndir sem eru í eðlilegum litum. 

G Vivid color (líflegir litir) 

otað til þess að ná líflegum litblæ í ætt við prentaðar myndir. 
G Black-and-white (svarthvítt) 

yndir teknar í svarthvítu. 

á Sepia (brúnn litblær) 

yndir teknar í brúnum litblæ. 

let Cyanotype (blágerð) 

Einlitar myndir með ljósbláum blæ teknar. 

Hægt er að skoða áhrifin sem þessir valkostir hafa á skjánum áður en smellt er af. 


Við aðrar stillingar en Standard color (venjulegur litur) birtist táknið fyrir 
stillinguna sem er í gildi á skjánum (N 6). 


apuÁwujea1eBuIujasddn 6o -JeunjIds '-njo | 


76 


Töku 


Myndavélarstillingar sem ekki er hægt að 
Takmarkanir gilda um eftirfarandi stillingar í É (sjálfvirk). 


Flash mode (flassstilling) 


valkostir: Tökuvalmyndin 


stilla á sama tíma 


Ef Continuous (raðmyndataka) er stillt á Continuous (raðmyndataka), BSS (besta 


mynd valin) eða Multi-shot 16 (fjölmyndataka) er flassið 


fest á © (slökkt). 


Valin stilling er endurheimt þegar Single (stök mynd) er valið. 


Self-timer (tímamælir) 


Ef tímamælirinn er í gangi er aðeins ein mynd tekin þega 


r smellt er af, óháð 


stillingum sem valdar voru fyrir Continuous (raðmyndataka). 


Valdar stillingar í Continuous (raðmyndataka) eru endur 
tekin eða slökkt er á tímamælinum. 


Continuous (raðmyndataka) 


Þegar Multi-shot 16 (fjölmyndataka) er valið festir það s 


heimtar þegar mynd er 


illingu fyrir Image mode 


(myndstilling) á [M Normal (3648) (venjuleg) fyrir L20 og EÐ Normal (3264) 


(venjuleg) fyrir L19. Þegar annað snið en Multi-shot 16 ( 
Continuous (raðmyndatöku) fer myndavélin aftur á fyrri 


White balance (hvítjöfnun) 


White balance (hvítjöfnun) er stillt sjálfkrafa á Auto (sjál 
breyta henni þegar Black-and-white (svarthvítt), Sepia 
Cyanotype (blágerð) er valið í Color options (litavalkos 


fjölmyndataka) er valið í 
myndstillingu. 


virk) og ekki er hægt að 
(brúnn litblær) eða 
ir 


Valin stilling fyrir White balance (hvítjöfnun) er endurheimt þegar Standard color 


(venjulegir litir) eða Vivid color (líflegir litir) er valið. 


MpuÁuwujeaeBurujasddn 6o -Jeunjids '-nyo | 


77 


ApuÁwujeA1eBurujasddn 6o -JeunjIds '-njo | 


78 


Spilunarvalmyndin inniheldur eftirfarandi valkosti. 


Eh 


A 


id 


Fa 


D-Lighting (D-lýsing) 

Eykur birtustig og birtuskil í dekkri hlutum myndanna. 
Print set (prenthópur) 

Veldu myndir til prentunar og fjölda afrita af hverri þeirra. 
Slide show (skyggnusýning) 


Skoðaðu myndir sem geymdar eru í innra minni eða á minniskorti í sjálfvirkri 
skyggnusýningu. 


Delete (eyða) 
Eyddu öllum myndum eða völdum myndum. 
Small picture (lítil mynd) 


Búðu til lítið afrit af myndinni sem er opin. 


Spilunarvalmyndin kölluð fram 
Ýttu á >] til að fara í spilunarstillingu. 
Ýttu á MENU til að birta spilunarvalmyndina. 


_Playback menu 


M 50 


Rae 


M 80 


M81 


Easa 


[En D-Lighting 
oM Q ( í £ Print set 
i p MENU i> A) Slide show 


< L19 
mj | fn Delete 
Ea Ææ 


e Notaðu fjölvirka valtakkann (A 9) til að velja og virkja stillingar. 
e Ýttu á MENU til að loka spilunarvalmyndinni. 


Da Small picture 


Spilunarvalkostir: Spilunarvalmyndin 


Margar myndir valdar í einu 
Skjárinn hér til hægri birtist í valmyndunum (sjá neðar) FAR SR NS 
þegar myndir eru valdar. A 
Spilunarvalmynd: Print set: (prenthópur:) Select s Te = 
images (velja myndir) (QA 67) 
Delete: (eyða:) Erase selected þa ææ 
images (eyða völdum C Back NF E 
myndum) (A 81) 
Uppsetningarvalmynd: Welcome screen (kveðjuskjár) (QA 85) 
Protect (verja) (QA 100) 
Rotate image (snúa mynd) (QA 101) 
Copy: (afrita:) Selected images (velja myndir) (QA 102) 
Fylgdu leiðbeiningunum sem lýst er hér að neðan til að velja myndirnar. 


1 Ýttu fjölvirka valtakkanum < eða Þ> til að velja 
myndina sem óskað er. 


Aðeins er hægt að velja eina mynd fyrir valkostina Rotate 
image (snúa mynd) og Welcome screen (kveðjuskjár). 
Farðu á skref 3. 


Ýttu á T (Q) til að skipta yfir í spilun á öllum skjánum. Ýttu 
á W (ED) til að skipta aftur yfir í skjámynd með 
smámyndum. 


2 Ýttu A eða Vtilað velja ON (kveikt) eða OFF 
(slökkt) (eða fjölda afrita). 
Þegar ON (kveikt) er valið birtist hakmerki (%2) efst í 


vinstra horninu á myndinni sem er valin. Endurtaktu skref 
1 og 2 til þess að velja fleiri myndir. 


3 Ýttuá ÓR) til þess að festa valdar myndir. 


MpuÁwujea1eBurujasddn 6o -Jeunjids -NYỌ | 


Spilunarvalkostir: Spilunarvalmyndin 


A) Slide Show (skyggnusýning) 


Ýta á >] (spilunarstilling) > MENU (tökuvalmynd) > Al Slide show (skyggnusýning) 


Skoðaðu myndir sem geymdar eru í innra minni eða á minniskorti, eina í einu, í 
sjálfvirkri skyggnusýningu. 


1 Notaðu fjölvirka valtakkann til þess að velja ea 
Start (byrja) og ýttu á ÓR.. Pause ` M 
Ef endurtaka á skyggnusýningu sjálfkrafa skaltu gera 
valkostinn Loop (endurtaka) virkan og ýta á O áður en Start 
Start (byrja) er valið. Hakmerki (W) verður bætt við Eia 


endurtekningarvalkostinn pegar hann er virkur. 


N 


Skyggnusýningin byrjar. 
Þegar skyggnusýningin er í gangi er hægt að framkvæma 
eftirfarandi aðgerðir: 


e Notaðu fjölvirka valtakkann til að skipta um mynd. Ýttu 
þ> eða q í smá tíma til að spóla áfram eða til baka. 


e Ýttu á @ til að gera hlé á skyggnusýningunni. 


3 veldu End (ljúka) eða Restart (endurræsa). 


Þegar hlé er gert á skyggnusýningu eða henni lýkur 
velurðu End (ljúka) og ýtir á @ til að snúa aftur í 
spilunarvalmynd eða velur Restart (endurræsa) til að 
hefja skyggnusýningu aftur. 


ApuÁwujeA1eBuIujasddn 6o -JeunjIds -nyQ 


v Athugasemdir um skyggnusýningu 


e Aðeins eru birtir fyrstu rammar hreyfimynda (QA 55) sem hafðar eru með í skyggnusýningu. 
e Jafnvel þótt Loop (endurtaka) sé valið getur skjárinn haldið áfram að sýna skyggnusýninguna í allt 


80 að 30 mínútur (QA 94). 


Spilunarvalkostir: Spilunarvalmyndin 


í Delete (eyða) 


Ýta á >] (spilunarstilling) > MENU (spilunarvalmynd) > í Delete (eyða) 


Eyddu öllum myndum eða völdum myndum. 


Erase selected images (eyða völdum myndum) 
Eyða völdum myndum (QA 79). 
Erase all images (eyða öllum myndum) 


Eyða öllum myndum. 


v Athugasemdir um eyðingu 


e Þegar myndum hefur verið eytt er ekki hægt að endurheimta þær. Færðu mikilvægar myndir yfir í 
tölvu áður en eytt er. 


e Myndir sem merktar eru með tákninu Em eru varðar og er ekki hægt að eyða þeim. (QA 100) 


MpuÁuwujea1eBurujasddn 6o -Jeunjids '-no | 


81 


ApuÁWwjea1eBu1ujasddn 6o -seunjids '-njo | 


82 


Uppsetningarvalmyndin inniheldur eftirfarandi valkosti. 


[=] 


© 


[z~] 
tt 


Menus (valmyndir) 

Veldu hvernig valmyndir birtast. 

Welcome screen (kveðjuskjár) 

Veldu skjámynd sem birtist pegar kveikt er á myndavélinni. 
Date (dagsetning) 


Stilltu klukku myndavélarinnar og veldu heimatímabelti og tímabelti 
áfangastaðar. 


Monitor settings (skjástillingar) 

Breyttu myndupplýsingum, myndayfirliti og birtustillingum. 
Date imprint (dagsetningarprentun) 

Prentaðu dagsetningu eða dagateljara á myndir. 

Motion detection (hreyfiskynjun) 


Stilltu hvort myndavélin auki sjálfkrafa lokarahraðann til að draga úr óskýrleika 


þegar hreyfing er skynjuð þegar ljósmyndir eru teknar. 

AF assist (AF-aðstoð) 

Gerðu AF-aðstoðarlýsingu virka eða óvirka. 

Sound settings (hljóðstillingar) 

Breyttu hljóðstillingum. 

Auto off (sjálfvirkur rofi) 

Stilltu tímann sem líður þangað til myndavélin fer í biðstöðu. 
Format memory/Format card (forsníða minni/forsníða minniskort) 
Forsníddu innra minnið eða minniskortið. 

Language (tungumál) 

Veldu tungumál fyrir valmyndir myndavélarskjásins. 

Video mode (myndefnissnið) 

Breyttu stillingum fyrir tengingu við sjónvarp. 

Blink warning (blikkviðvörun) 


97 


Stilltu hvort greina á manneskjur með lokuð augu eða ekki þegar myndir eru 


teknar í andlitsstillingu (QA 22). 

Reset all (endurstilla allt) 

Endurheimtu upprunalegar stillingar myndavélar. 
Battery type (gerð rafhlöðu) 

Veldu gerð rafhlaðna sem eru notaðar. 


M 98 


A 100 


EA 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin 


Protect (verja) 

Verðu valdar myndir fyrir því að verða eytt fyrir slysni. 
Rotate image (snúa mynd) 

Breyttu því hvernig mynd snýr. 

Copy (afrita) 

Afritaðu skrár á milli minniskortsins og innra minnisins. 
Firmware version (útgáfa fastbúnaðar) 


Birtu útgáfu fastbúnaðar myndavélarinnar. 


Uppsetningarvalmyndin kölluð fram 
Opnaðu valmyndaskjáinn og veldu # (uppsetning). 


1 


Ýttu á MENU til að kalla fram valmyndaskjáinn. 


Þegar notað er einfalt sjálfvirkt snið, brosstilling, 
umhverfisstilling eða hreyfimyndastilling 


Þegar notað er 0 (sjálfvirk), spilunarstilling 


Ýttu fjölvirka valtakkanum til að opna 
valmyndina. 


Þú getur nú valið flipa. 


A 100 


01 


ma 
m 102 
AA) 


03 


) 
Normal (2592) 
Normal (2048) 


„PC screen (1024) 


| mage mode 


White balance 
Continuous 
v Color options 


Easy auto mode 


Image mode 


MpuÁwujea1eBurujasddn 6o -Jeunjids -NYỌ | 


83 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin 


3 Ýttu A eða V tilað velja flipann Y. 


Welcome screen 
Date 

Monitor settings 
„Date imprint 


4 Ýttu eða ýttu á ÁR. 


e Þú getur nú valið atriði á uppsetningarvalmyndinni. 


e Notaðu fjölvirka valtakkann til þess að velja og nota Welcome screen 
ET ” Date 
stillingar (Q 9). . SA Á FSS Monitor settings 
e Hætt er í uppsetningarvalmyndinni með því að ýta á MENU „Date imprint 


eða ýta Á og velja annan flipa. 


i Menus (valmyndir) 


Ýta á MENU > Ë (uppsetningarvalmynd) (QA 83) > fí Menus (valmyndir) 


Veldu hvernig upphafsvalmyndir birtast. 


Text (texti) (sjálfgefin stilling) 
Valmyndir birtast í listum. 


Welcome screen 
' Date 

Monitor settings 
„Date imprint 


npuĝwjemeburuzsddn 6o -seunjids '-njo | 


Icons (tákn) 


Mögulegt er að birta allar valmyndir á einni síðu. 


H o 0 
"O 
JA 


El Ver 


84 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin 


Ñl Welcome Screen (kveðjuskjár) 


Ýta á MENU > Ẹ (uppsetningarvalmynd) (QA 83) > Äl Welcome screen (kveðjuskjár) 


Þú getur valið að láta kveðjuskjáinn birtast þegar kveikt er á myndavélinni. 


None (enginn) (sjálfgefin stilling) 
Enginn kveðjuskjár birtist. 
COOLPIX 
Sýnir kveðjuskjá. 
Select an image (veldu mynd) 


Veldu mynd úr innra minninu eða af minniskortinu til að setja á kveðjuskjáinn. Veldu 
mynd á skjánum Select image (velja mynd) og ýttu á ÉR). Þegar valin mynd er 
vistuð í myndavélinni birtist myndin á kveðjuskjánum jafnvel þótt upprunalegu 
myndinni hafi verið eytt. 

Ekki er hægt að velja myndir sem eru stilltar sem 16:9 í Image mode 
(myndstillingu) (QA 71) og myndir sem eru minni en 320 x 240 og breytt er með 
aðgerðunum skurði (A 51) eða lítilli mynd (QA 52). 


MpuÁuwujea1eBurujasddn 6o -Jeunjids '-nyo | 


85 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin 


®©) Date (dagsetning) 


Ýta á MENU >  (uppsetningarvalmynd) (QA 83) > ® Date (dagsetning) 


Stilltu klukku myndavélarinnar. 
Þegar þú ferðast geturðu einnig stillt tímabelti eftir áfangastað. 


Date (dagsetning) 


Stilltu klukku myndavélarinnar á rétta dagsetningu og tíma. 

Virkni hvers valmöguleika sem birtist er sem hér segir. 

* 4P: Fara Í gegnum atriðin (dagur, mánuður, ár, klukkustund, mínúta og röð 
dagsetningar). 

e AV Breytir innihaldi valins atriðis. 

e @: Ræsir stillinguna. 


Time zone (tímabelti) 


Stilltu (ft) heimatímabelti (svæði) eða sumartíma. Þegar tímabelti áfangastaðar %) 
er valið er tímamismunurinn (QA 88) reiknaður sjálfkrafa út og dagsetning og tími á 
völdu svæði er skráður. Þægilegt á ferðalögum. 


Tímabelti áfangastaðar stillt 


1 Notaðu fjölvirka valtakkann til þess að velja 
Time zone (tímabelti) og ýttu á ÓR. 
Þá birtist tímabeltisvalmyndin. | 15/05/2009 15:30 


| Date |--| 
EM Exit 


npuĝwjemeburuzsddn 6o -seunjids -n491 


2 veldu >> Travel destination (áfangastaður) 


E , -Timezone 
og ýttu á ÓR. 15/05/2009 15:30 
London, Casablanca 


Dagsetning og tími sem birt eru á skjánum breytast í 


samræmi við svæði sem er valið. @ fi Home time zone 


> Travel destination 
MEt M> 


86 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin 


3 ÝttubÞ. 


Þá birtist tímabeltisvalmynd fyrir nýja borg. 


4 Ýttu 4 eða P til að velja tímabelti 
áfangastaðarins (heiti borgar). 


Þegar myndavélin er notuð á svæði þar sem sumartími er 
í gildi ýtirðu Á til þess að birta merkið Sk efst á skjánum 
og stilla sumartímann. Þegar sumartími tekur gildi er 
lukkan sjálfkrafa færð fram um eina klukkustund. Til þess 
að losa stillinguna fyrir sumartíma er ýtt W. 


Ýttu á @ til þess að færa inn áfangastað. 


Ökustillingu. 


m Rafhlaða klukkunnar 


Time zone 


London, Casablanca 


| O fi Home time zone 
> Travel destination *' 
uN Exit D: 


> 11:30 
EDT: 
New York 

Toronto 
Lima 


MENU SETS 


Þegar tímabelti áfangastaðar er virkt birtist táknið $> á skjánum þegar myndavélin er í 


Klukkan keyrir á klukkurafhlöðu sem er óháð rafhlöðunum sem keyra myndavélina. Rafhlaða 
klukkunnar er hlaðin þegar aðalrafhlöðurnar er settar í eða straumbreytir er tengdur og getur veitt 


nokkurra daga varaafl þegar hún hefur hlaðist í tíu klst. 


Á (heimatímabelti) 


e Ef skipta á um heimatímabelti skaltu velja @ í skrefi 2 og ýta á @. 


e Ef breyta á heimatímabelti skaltu velja @ í skrefi 2 og framkvæma skref 3 og 4 til að stilla 


heimatímabeltið. 


Sumartími 


Þegar sumartími byrjar eða honum lýkur er kveikt eða slökkt á sumartímavalkostinum í 


heimatímabeltisskjánum í skrefi 4. 


MpuÁwujea1eBurujasddn 6o -Jeunjids '-no | 


87 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin 


EN Tímabelti (14) 


Myndavélin styður tímabeltin sem talin eru upp hér að neðan. 


Þar sem tímamismunur er ekki sýndur hér að neðan er myndavélarklukkan stillt á staðartíma. 


UTC 
+/- 


npu4wjemeburuzsddn 6o -seunjids '-njo | 


88 


Time zone (tímabelti) 


Midway, Samoa 

Hawaii, Tahiti 

Alaska, Anchorage 

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, 
Vancouver 

MST (MDT): Denver, Phoenix, La Paz 


CST (CDT): Chicago, Houston, 
Mexico City 


EST (EDT): New York, Toronto, Lima 
Caracas, Manaus 

Buenos Aires, Sao Paulo 

Fernando de Noronha 

Azores 


London, Casablanca 


UTC 
+/- 


+1 


+2 


+3 


+4 


+5 


+5,5 


+6 
#7 
+8 
+9 
+10 
+11 
+12 


Time zone (tímabelti) 


adrid, Paris, Berlin 


> 


hens, Helsinki, Ankara 


oscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, 
anama 


Abu Dhabi, Dubai 


slamabad, Karachi 


ew Delhi 


Colombo, Dhaka 

Bangkok, Jakarta 

Beijing, Hong Kong, Singapore 
Tokyo, Seoul 

Sydney, Guam 

New Caledonia 


Auckland, Fiji 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin 


IOl Monitor Settings (skjástillingar) 


Ýta á MENU > Ẹ (uppsetningarvalmynd) (QA 83) > IOl Monitor settings (skjástillingar) 


Eftirfarandi stillingar eru í boði. 


Photo info (myndupplýsingar) 
Veldu upplýsingar sem birtast á skjánum í töku- og spilunarstillingu. (QA 90) 
Image mode (myndstilling) 


e On (kveikt, sjálfgefin stilling): Myndir birtast sjálfkrafa í stutta stund strax og þær 
eru teknar. 
e Off (slökkt): Myndir birtast ekki eftir myndatöku. 


Brightness (birtustig) 
Veldu á milli fimm stillinga fyrir birtustig skjásins. Sjálfgefin stilling er 3. 


MpuÁuwujea1eBurujasddn 6o -Jeunjids '-no | 


89 


aApuÁwjeA1eBurujasddn 6o -JeunjIds '-njo | 


90 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin 


Photo Info (myndupplýsingar) 
Eftirfarandi skjávalkostir eru í boði. 
Upplýsingar um vísa og tákn á skjánum eru í „Skjárinn“ (Q 6, 7). 


Tökustilling Spilunarstilling 


IW 16:80 


Show info 
(sýna upplýsingar) 


Auto info 
(sjálfvirkar Þegar sömu upplýsingar og í Show info (sýna upplýsingar) hér ofan 
upplýsingar) hafa verið birtar í nokkrar sekúndur verður skjárinn eins og Hide info 
(sjálfgefin (fela upplýsingar) hér að neðan. 
stilling) 


Hide info 
(fela upplýsingar) 


1ellsl2009 15:90 
0004 


Ef tökustilling er stillt á Ë% (einföld | Stillingar sem eru í gildi og 

sjálfvirk) eða É (sjálfvirk) birtist | Nnotkunarhjálp birtast á skjánum 
Framing grid hjálparnet fyrir innrömmun til einsog Auto info (sjálfvirkar 
(rammanet) þess að aðstoða við að ramma inn | YPplýsingar) hér að ofan. 

myndir. Aðrar virkar stillingar eða 

notkunarhjálp birtast í fáeinar 

sekúndur, eins og í Auto info 

(sjálfvirkar upplýsingar) fyrir ofan. Í 

öðrum tökustillingum er stillingin 


sem er í gildi eða notkunarhjálp 
birt á skjánum eins og í Auto info 
jálfvirkar upplýsingar) að ofan. 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin 


Date Imprint (dagsetningarprentun) 


Ýta á MENU >  (uppsetningarvalmynd) (QA 83) > I Date imprint 
(dagsetningarprentun) 


Dagsetning og tími prentuð á myndir. Hægt er að prenta dagsetningu í prenturum 
sem ekki styðja dagsetningarprentun (A 68). 
Off (slökkt) (sjálfgefin stilling) 
Dagsetning og tími ekki prentuð á myndir. 
Date (dagsetning) 


Dagsetning er prentuð neðst í hægra horn mynda sem teknar eru þegar þessi 
valkostur er virkur. 


Date and time (dagsetning og tími) 


Dagsetning og tími prentuð neðst í hægra horn mynda sem teknar eru þegar þessi 
valkostur er virkur. 


Við aðrar stillingar en Off (slökkt) birtist táknið fyrir stillinguna sem er í gildi á 
skjánum (A 6). 


mv Dagsetningarprentun 


e Áprentaðar dagsetningar eru óaðskiljanlegur hluti myndupplýsinga og ekki er hægt að eyða þeim. 
e Dagsetningarprentun er gerð óvirk í eftirfarandi aðstæðum. 

- Þegar umhverfisstilling er stillt á Panorama assist (aðstoð í víðmyndatöku). 

- Þegar hreyfimyndir eru teknar upp. 

e Dagsetningar sem prentaðar eru með Image mode (myndstilling) (A 71) á TV screen (640) 
(sjónvarp) er hugsanlega erfitt að lesa. Veldu PC screen (1024) (tölvuskjár) eða stærra þegar 
dagsetningarprentun er notuð. 

e Dagsetningin er skráð á því sniði sem valið er í Date (dagsetning) í uppsetningarvalmyndinni 


(A 14, 86). 


Dagsetningarprentun og prenthópur 


Þegar myndir eru prentaðar í DPOF-samhæfum prenturum sem geta prentað dagsetningu og 
myndupplýsingar geturðu notað Print set (prenthópur) (LA 67) og prentað tökudagsetningu og 
myndupplýsingar á myndirnar. Í þeim tilfellum er ekki nauðsynlegt að prenta dagsetningu og tíma á 
myndir fyrirfram með því að nota Date Imprint (dagsetningarprentun). 


MpuÁuwujea1eBurujasddn 6o -Jeunjids '-no | 


91 


apuÁwjeAeBuIujasddn 6o -JeunjIds '-njo | 


92 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin 


we" Motion detection (hreyfiskynjun) 


Ýta á MENU >  (uppsetningarvalmynd) (QA 83) > að Motion detection (hreyfiskynjun) 


Stilltu hvort myndavélin auki sjálfkrafa lokarahraðann til að draga úr óskýrleika 


Þegar hreyfing er skynjuð þegar ljósmyndir eru teknar. 
Auto (sjálfvirk) (sjálfgefin stilling) 
Ef myndavélin skynjar hreyfingu myndefnisins eða myndavélarinnar verður 
lokarahraðinn aukinn til þess að draga úr óskýrleika. 
Hins vegar er hreyfiskynjun ekki virk þegar flassið leiftrar. 
Hreyfiskynjun virkar ekki í eftirfarandi umhverfisstillingum óháð stillingum. 
e Þegar umhverfisstilling er stillt á Night portrait (næturmynd) (QA 35), Dusk/ 
dawn (ljósaskipti/dögun) (QJ 36), Fireworks show (flugeldar) (QA 38) eða 
Backlight (baklýsing) (QA 39) 


Off (slökkt) 
Hreyfiskynjun er ekki virk. 


Hægt er að staðfesta hreyfiskynjun á skjánum þegar myndir eru teknar (þegar stillt 
er á Off (slökkt) er ekkert birt) (QA 19). 

Þegar myndavélin skynjar hristing og eykur lokarahraðann verður 
hreyfiskynjunarvísirinn grænn. 


m Athugasemdir um hreyfiskynjun 

e Ekki er hægt að útiloka óskýrleika sem hristingur myndavélar eða hreyfing myndefnis veldur ef um 
er að ræða mikinn hristing eða hreyfingu. 

e Hreyfiskynjun virkar hugsanlega ekki ef myndavélarhristingur eða hreyfing myndefnis er mikil eða 
ef birta er ekki næg. 

e Myndirnar sem eru teknar gætu orðið frekar kornóttar. 


ZI) AF Assist (AF-aðstoðarljós) 


Ýta á MENU > Ë (uppsetningarvalmynd) (A 83) > FIÐ AF assist (AF-aðstoðarljós) 


Breyttu stillingum AF-aðstoðarlýsingarinnar. 


Auto (sjálfvirk) (sjálfgefin stilling) 
AF-aðstoðarlýsing verður notuð til þess að aðstoða fókusvirkni myndavélarinnar 
þegar myndefnið er illa lýst. Aðstoðarljósið dregur u.þ.b. 1,9 m í mesta gleiðhorni 
og 1,1 m í mesta aðdrætti. Hins vegar kviknar ekki á AF-aðstoðarlýsingunni í 
sumum umhverfissniðum, jafnvel þótt Auto (sjálfvirk) hafi verið valið (QA 34-38). 


Off (slökkt) 


Slekkur á þessum eiginleika. Myndavélin getur hugsanlega ekki stillt fókus þegar 
birta er lítil. 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin 


É> Sound Settings (hljóðstillingar) 


Ýta á MENU > Ẹ (uppsetningarvalmynd) (QA 83) > $ Sound settings (hljóðstillingar) 


Stilltu eftirfarandi hljóðstillingar. 


Button sound (hnappahljóð) 


Myndavélarhljóð er On (kveikt) eða Off (slökkt). Þegar On (kveikt) (sjálfgefin 
stilling) er valið heyrist hljóðmerki einu sinni þegar vel heppnaðri aðgerð lýkur, 
tvisvar þegar fókus hefur verið læstur á myndefninu og þrisvar sinnum þegar villa 
kemur upp eða kveðjuhljóð er spilað þegar kveikt er á myndavélinni. 


Shutter sound (myndavélarhljóð) 
Veldu á milli On (kveikt) (sjálfgefin stilling) eða Off (slökkt). 


MpuÁuwujea1eBurujasddn 6o -Jeunjids '-no | 


93 


ApuÁwjeAeBuIujasddn 6o -seunjids '-njo | 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin 


2) Auto Off (sjálfvirkur rofi) 


Ýta á MENU > Ẹ (uppsetningarvalmynd) (QA 83) > í) Auto off (sjálfvirkur rofi) 


Þegar kveikt er á myndavélinni og ákveðinn tími líður án þess að nokkrar aðgerðir 
séu framkvæmdar fer myndavélin í biðstöðu (QA 13) til að spara rafhlöðuna. 


Rofaljósið blikkar í biðstöðu og myndavé 
framkvæmdar næstu þrjár mínúturnar. 


lin slekkur á sér ef engar aðgerðir eru 


Notaðu þennan valkost til að stilla tímann sem líður þangað til myndavélin fer í 


biðstöðu. 


Auto off (sjálfvirkur rofi) 


Veldu tímann sem líður þar til mynd 


framkvæmd frá 30 s (30 sek., sjálfge 
(30 mín). 


Sleep Mode (biðstaða) 


Ef On (kveikt, sjálfgefin stilling) er va 
breytingar eru á lýsingu myndefnis, 


avélin fer í biðstöðu ef engin aðgerð er 
ið), 1 min (1 mín), 5 min (5 mín.) eða 30 min 


ið fer myndavélin í biðstöðu þegar engar 
jafnvel áður en tíminn sem valinn er í valmynd 


sjálfvirka rofans er liðinn. Myndavélin fer í biðstöðu eftir 30 sekúndur þegar Auto 


off (sjálfvirkur rofi) er stillt á 1 min ( 


mín.) eða minna, eða eftir 1 mínútu þegar 


Auto off (sjálfvirkur rofi) er stillt á 5 min (5 mín.) eða meira. 


v Athugasemdir um sjálfvirkan rofa 


Tíminn sem má líða áður en myndavélin fer í biðstöðu er staðlaður í eftirfarandi tilvikum: 


e Þegar valmyndir eru birtar: 3 mínútur 


e Á meðan skyggnusýning er í gangi: Allt að 30 mínútur 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin 


í Format Memory (forsníða minni)/lÉl Format Card 


(forsníða minniskort) 


L] Format card (forsníða minniskort) 


Ýta á MENU > Ë (uppsetningarvalmynd) (QA 83) > M Format memory (forsníða minni)/ 


Notaðu þennan valkost til að forsníða innra minnið eða minniskortið. 


Innra minni forsniðið 


Fjarlægðu minniskortið úr myndavélinni er forsníða á 
innra minnið. 


Valkosturinn Format memory (forsníða minni) birtist í 
uppsetningarvalmyndinni. 


Minniskort forsniðið 


Þegar minniskort er sett í myndavélina birtist 
valkosturinn Format card (forsníða minniskort) í 
uppsetningarvalmyndinni. 


m Innra minni og minniskort forsniðin 


Format memory 


All images will 
be deleted! OK? 


— 


AM Exit 


Format card 


All images will 
be deleted! OK? 


EM Exit 


e Þegar innra minni og minniskort eru forsniðin þurrkast öll gögn út. Færðu mikilvægar myndir yfir í 


tölvu áður en þú forsníður. 


Ekki slökkva á myndavélinni eða opna hlífina yfir rafhlöðuhólfinu/minniskortaraufinni á meðan 


forsniðið er. 


e Þegar minniskort sem notað var í öðrum tækjum er sett í fyrsta sinn í myndavélina verður að 


forsníða það með þessari myndavél. 


MpuÁuwujea1eBurujasddn 6o -Jeunjids '-no | 


95 


npuĝ£wjemeburuzosddn 6o -JeunjIds '-njo | 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin 


ið Language (tungumál) 


Ýta á MENU > Ẹ (uppsetningarvalmynd) (QA 83) > is Language (tungumál) 


Veldu á milli 24 tungumála fyrir valmyndir og skilaboð í myndavélinni. 


Čeština tékkneska Polski pólska 

Dansk danska Português portúgalska 
Deutsch þýska Pyccknú rússneska 

English (sjálfgefin stilling) Suomi finnska 

Español spænska Svenska sænska 

EAAnviká gríska Türkçe tyrkneska 

Français franska ge arabíska 
Indonesia indónesíska Hitik einfölduð kínverska 
Italiano ítalska pre hefðbundin kínverska 
Magyar ungverska Bætið japanska 
Nederlands hollenska ğa kóreska 

Norsk norska mn taílenska 


A Video Mode (myndefnissnið) 


Ýta á MENU > Ë (uppsetningarvalmynd) (QA 83) > Æ Video mode (myndefnissnið) 


Breyttu stillingum fyrir tengingu við sjónvarp. Veldu á milli NTSC og PAL. 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin 


X Blink Warning (blikkviðvörun) 


Ýta á MENU > Ë (uppsetningarvalmynd) (A 83) > Í Blink warning (blikkviðvörun) 


Stilltu hvort greina á manneskjur með lokuð augu eða ekki þegar myndir eru teknar 
í andiitsstillingu (QA 22). 


On (kveikt) (sjálfgefin stilling) 


Ef myndavélin greinir að ein eða fleiri manneskjur hafi lokað augunum rétt eftir að 
andlit þeirra hafa verið greind og mynd tekin birtist Did someone blink? (lokaði 
einhver augunum?) á skjánum. Andlit manneskjunnar sem hugsanlega lokaði 
augunum er rammað inn með gulum ramma. Ef það er tilfellið er hægt að skoða 
teknu myndina og ákveða hvort á að taka hana aftur. Þegar brosstilling (QA 44) er 
notuð birtist skjámyndin „Did someone blink?“ (Lokaði einhver augunum?) ekki, 
óháð blikkviðvörunarstillingunum. 


Off (slökkt) 


Blikkviðvörun verður ekki virk. 


Aðgerðir skjámyndarinnar Did someone blink? (Lokaði einhver 
augunum?) 


Þegar myndavélin greinir manneskju með lokuð augun 
birtist Did someone blink? (lokaði einhver 
augunum?) á skjánum. 

Eftirfarandi aðgerðir eru í boði á skjánum Did 
someone blink? (lokaði einhver augunum?). Ef ekkert 
er gert í myndavélinni í nokkrar sekúndur snýr skjárinn 


aftur í tökustillingarskjáinn. 


Tað 


Stækka og birta TQ) 
wE) 


andlitið sem var greint Ýttu á T (Q. 
Snúa aftur í spilun á 
öllum skjánum 


Ýttu á W (0D). 


myndavélin greinir fleiri en eitt mannsandlit 
eð lokuð augu skaltu ýta Á V <> meðan 
stækkuð mynd er birt til að skipta um andlit 


3 g 


Velja andlitið sem á 
að birta 


Eyða tekinni mynd 


Skipta yfir í SE 
tökustillingu 4 Ýttu á ÉR eða afsmellarann. 


MpuÁwujeaeBurujasddn 6o -Jeunjids '-nyo | 


97 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin 


Reset All (endurstilla allt) 


Ýta á MENU >  (uppsetningarvalmynd) (QA 83) > ÍH Reset all (endurstilla allt) 


Þegar Reset (endurstilla) er valið eru allar stillingar settar á sjálfgefin gildi. 


Sprettivalmynd 
Valkostur 
Flash mode (flassstilling) (QA 28) 


Upprunalegt gildi 
Auto (sjálfvirk) 


Self-timer (tímamælir) (QA 30) Off (slökkt) 
Macro mode (makróstilling) (QA 31) Off (slökkt) 
Exposure compensation (lýsingaruppbót) (QJ 32) 0,0 
Umhverfisstilling 
4 
E Valkostur Upprunalegt gildi 
k Scene mode (umhverfisstilling) (QA 33) Portrait (andlitsmynd) 
z 
s Hreyfimyndavalmynd 
iS Valkostur Upprunalegt gildi 
5 Movie options (valkostir hreyfimynda) (A 54) TV movie (sjónvarp) 640% 
6 
2  Tökuvalmynd 
s Valkostur Upprunalegt gildi 
uw 
5 P L20: [M Normal (venjuleg) 
3 
E Image mode (myndstilling) (QA 71) L19. E Normal (venjuleg) 
Qa 


White balance (hvítjöfnun) (LA 73) 
Continuous (raðmyndataka) (QA 75) 
Color options (litavalkostir) ({ 76) 


Auto (sjálfvirk) 
Single (stök) 


Standard color (venjulegir litir) 


98 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin 


Uppsetningarvalmynd 
Valkostur Upprunalegt gildi 
Menus (valmyndir) (QA 84) Text (texti) 


Welcome screen (kveðjuskjár) (QA 85) 
Photo info (myndupplýsingar) (QA 89) 


Disable welcome (slökkt á kveðju) 


Auto info (sjálfvirkar upplýsingar) 


Image review (myndbirting) (QA 89) On (kveikt) 
Brightness (birtustig) (QA 89) 3 
Date imprint (dagsetningarprentun) (QA 91) Off (slökkt) 
Motion detection (hreyfiskynjun) (QA 92) Auto (sjálfvirk) 
AF assist (AF-aðstoðarljós) (QA 92) Auto (sjálfvirk) 
Button sound (hnappahljóð) ({ 93) On (kveikt) 
Shutter sound (myndavélarhljóð) (QA 93) On (kveikt) 
Auto off (sjálfvirkur rofi) (QA 94) 305 
Sleep Mode (biðstaða) (QA 94) On (kveikt) 
Blink warning (blikkviðvörun) (QA 97) On (kveikt) 
Annað 

Valkostur Upprunalegt gildi 
Paper size (pappírsstærð) (QA 63, 64) Default (sjálfgefið) 

* Ef Reset all (endurstilla allt) er valið hreinsast einnig opið skráarnúmer (QA 105) 
úr minninu. Myndum verður gefið númer frá lægsta númeri sem tiltækt er. Ef 
endurstilla á skrárnúmer á „0001“ skaltu eyða öllum myndum (QA 81) áður en 
Reset all (endurstilla allt) er valið. 

e Eftirfarandi stillingar í valmyndinni breytast ekki, jafnvel þótt Reset all 
endurstilla allt) sé valið. 


Stillingar 


Uppsetni 


Tökuvalmynd: 
Handvirk fors 


illing í valmyndinni White balance (hvítjöfnun) (QA 74) 


nga 
fyrir 


dagsetni 


valmynd: 
mynd skráðar fyrir Welcome screen (kveðjuskjár) (A 85), Date 


ng) (A 86), Language (tungumál) (QA 96), Video mode 
myndefnissnið) (QA 96) og Battery type (gerð rafhlöðu) (QA 100) 


MpuÁuwujea1eBurujasddn 6o -Jeunjids '-no | 


99 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin 


ða Battery Type (gerð rafhlöðu) 


Ýta á MENU > # (uppsetningarvalmynd) (A 83) > Eg Battery type (gerð rafhlöðu) 


Til að tryggja að myndavélin birti réttar upplýsingar um hleðslu rafhlöðunnar 
(A 18) skaltu velja gerð sem á við rafhlöðurnar sem nú er í notkun. 


Alkaline (upprunalegar 


Sa LR6/L40 (AA-size) Alkaline-rafhlöður 
stillingar) 


Nikon EN-MH2 Ni-MH (nikkelmálmhýdríð) 
hleðslurafhlöður 


FR6/L91 (AA-size) littumrafhlöður 


COOLPIX (Ni-MH) 


Litium 


On Protect (verja) 


Ýta á MENU >  (uppsetningarvalmynd) (QA 83) > Om Protect (verja) 


Verðu valdar myndir fyrir því að verða eytt fyrir slysni. Frekari upplýsingar um þessa 
aðgerð eru í „Margar myndir valdar í einu“ (A 79). Athugaðu að með því að 
forsníða innra minni myndavélarinnar eða minniskortið eyðirðu vörðum myndum 


(0195). 
Varðar myndir þekkjast á tákninu Em (A 7, 46) í spilunarstillingunni. 


ApuÁwjeAeBuIujasddn 6o -seunjids '-njo | 


100 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin 


&l Rotate Image (snúa mynd) 


Ýta á MENU > Ë (uppsetningarvalmynd) (QA 83) > Æ Rotate image (snúa mynd) 


Stilltu hvernig myndirnar eiga að snúa (lárétt eða lóðrétt) á myndavélarskjánum 
þegar þær hafa verið teknar. 


Myndum er hægt að snúa um 90° bæði réttsælis og rangsælis. 


Mögulegt er að snúa myndum sem teknar voru í lóðréttu sniði (‘portrait’) í allt að 
180°, í hvora áttina sem er. 


Þegar mynd er valin á myndavalsskjánum (A 79) birtist skjárinn Rotate image 
(snúa mynd). Ýttu fjölvirka valtakkanum 4 cða P til að snúa myndinni um 90°. 


Rotate image Rotate image Rotate image 


Back Rotate Back KRotate AM Back KRotate 
Snúa mynd um 90° Snúa mynd um 90° 
rangsælis réttsælis 


Ýttu á ÓR til þess að velja hvernig myndirnar eiga að snúa og upplýsingar um 
lóðrétta/lárétta stöðu verða skráðar á myndina. 


MpuÁwujea1eBurujasddn 6o -Jeunjids -NYỌ | 


101 


ApuÁwjeA1eBuIujasddn 6o -JeunjIds -n491 


102 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin 


El Copy (afrita) 


Ýta á MENU > Ẹ (uppsetningarvalmynd) (LA 83) > E] Copy (afrita) 


Afritaðu myndir á milli innra minnis og minniskortsins. 


1 Veldu valkostaf afritunarskjánum með 
fjölvirka valtakkanum og ýttu á ÓR. 


lí): Afritaðu myndir úr innra minni yfir á minniskort. 
El: Afritaðu myndir af minniskorti yfir á innra minni. 


Gl Exit 


2 Veldu viðeigandi afritunarvalkost og ýttu á ÓR). 


Camera to card 


Selected images (valdar myndir): Afrita myndir sem 
valdar eru af 
myndvalsskjánum 


(0179). 


Allimages (allar myndir): Afrita allar myndir. 


| Selected images 
| All images 


MM Exit 


v Athugasemdir um afritun mynda 


e Hægt er að afrita skrár á sniðunum JPEG og AVI. Ekki er hægt að afrita skrár á öðru sniði. 


e Myndir sem teknar eru með myndavél af annarri gerð eða sem búið er að breyta í tölvu er ekki 
hægt að afrita. 


e Breytt afrit bera sömu varnarmerkingu (QA 100) og upprunalega myndin en eru ekki merkt til 
prentunar (A 67). 


Frekari upplýsingar 
Heiti myndskráa og mappa > QA 105 


Grunnstillingar myndavélar: Uppsetningarvalmyndin 


Var Firmware Version (útgáfa fastbúnaðar) 


Ýta á MENU >  (uppsetningarvalmynd) (QA 83) > 
Var Firmware version (útgáfa fastbúnaðar) 


Birtu útgáfu fastbúnaðar sem er í myndavélinni. 


COOLPIX L19 Ver. X.X 


Útgáfa fastbúnaðar 


MpuÁwujea1eBurujasddn 6o -Jeunjids -NYỌ | 


103 


Tæknilýsing 


Tvær EN-MH2 (EN-MH2-82) Ni-MH hleðslurafhlöður 


Búnaður inniheldur MH-72 hleðslutæki og tvær EN-MH2 Ni-MH 
hleðslurafhlöður | 


EH-65A-straumbreytir 
<Að tengja EH-65A-straumbreytinn> 


Hleðslurafhlaða 


Hleðslutæki 


Straumbreytir 


Ekki er hægt að nota EH-62B-straumbreyti. 
UC-E6 USB-snúra 
EG-CP14 hljóð-/myndsnúra 


USB-snúra 


AV-snúra 


*1 Ekki skal nota annað hleðslutæki en MH-72 til að hlaða EN-MH2 rafhlöður. Ekki skal nota 
MH-72 til að hlaða aðrar rafhlöður en EN-MH2 rafhlöður. 
Samþykkt minniskort 


Eftirfarandi Secure Digital (SD) minniskort hafa verið prófuð og samþykkt fyrir 
notkun í þessari myndavél. 


Hægt er að nota öll kort af þessum gerðum og geymslugetu, sama hver hraðinn er. 


SanDisk 512 MB, 1 GB, 2 GB'', 4 GB'?, 8 GB'?, 16 GB? 
TOSHIBA 512 MB, 1 GB, 2 GB'', 4 GB'?, 8 GB'?, 16 GB? 
g Panasonic 512 MB, 1 GB, 2 GB*!, 4 GB'?, 8 GB*?, 16 GB? 
E Lexar 1 GB, 2 GB'', 4 GB'?, 8 GB"? 
& Ef nota á minniskortið í kortalesara eða öðrum svipuðum tækjum þarf að athuga hvort 


tækið styður 2 GB kort. 


= P Samhæft við SDHC. Ef nota á minniskortið í kortalesara eða öðrum svipuðum 
tækjum þarf að athuga hvort tækið styður SDHC. 


104 


Ljósmyndir og hreyfimyndir fá eftirfarandi skráaheiti. 


DSCN0001.JPG 
| | 


Kenni (sést ekki á skjá myndavélarinnar) Nafnauki (táknar gerð skráar) 
Upprunalegar kyrrmyndir, Ljósmyndir JPG 
hreyfimyndir DSCN 

y Hreyfimyndir „AVI 
Skorin afrit RSCN 
Lítil mynd SSCN 


FSCN 


Afrit D-lýsingar 
Skrárnúmer (gefin sjálfkrafa í hækkandi 
röð frá „0001“) 


e Skrár eru geymdar í möppum og möppuheitin byrja á möppunúmeri auk fimm 
stafa auðkennis: „P “ og þriggja stafa raðnúmers fyrir myndir sem teknar eru 
með aðstoð í víðmyndatöku (t.d. „101P 001“; QA 42) og „NIKON“ fyrir allar aðrar 
myndir (t.d. „100NIKON“. Þegar fjöldi skráa í möppu nær 9999 er ný mappa búin 
til. Skrárnúmer eru sjálfkrafa gefin í hækkandi röð frá „0001“. 

e Skrár sem afritaðar eru með Copy (afrita) > Selected images (valdar myndir) 
eru afritaðar í virku möppuna. Þar eru þeim gefin ný skrárnúmer í hækkandi röð 
sem byrja á hæsta skrárnúmerinu í minninu. Copy (afrita)> All images (allar 
myndir) afritar allar möppur í því tæki sem afritað er úr. Skrárheiti breytast ekki en 
ný möppunúmer eru gefin í hækkandi röð, frá hæsta möppunúmerinu í því tæki 
sem vistað er í (QA 102). 

* Möppur geta innihaldið allt að 200 ljósmyndir. Ef ljósmynd er tekin þegar virka 
mappan inniheldur 200 myndir er ný mappa búin til með því að bæta einum við 
heiti virku möppunnar. Þegar ljósmynd er tekin og virka mappan er númer 999 
og hún inniheldur 200 ljósmyndir eða ljósmynd er númer 9999 er ekki hægt að 
vista fleiri myndir fyrr en búið er að forsníða tækið sem vistað er í (A 95) eða 
nýtt minniskort hefur verið sett í. 


Buisájuyæ| 


105 


Buisájuyæ| 


106 


Til að tryggja endingartíma þessarar Nikon-vöru skaltu fylgja eftirfarandi 
leiðbeiningum um notkun og geymslu á henni: 


mM Halda skal tækinu þurru 


Tækið skemmist ef það lendir í vatni eða miklum raka. 


[M missið ekki 
Varan getur bilað ef hún verður fyrir miklu höggi eða titringi. 


mM Fara skal varlega með linsuna og alla aðra lausa hluti 


Ekki beita afli á linsuna, linsulokið, skjáinn, minniskortaraufina eða rafhlöðuhólfið. Þessir hlutar eru 
viðkvæmir. Myndavélin getur bilað eða linsan skemmst ef afli er beitt á linsulokið. Ef skjárinn brotnar 
skal gæta þess að forðast meiðsli af völdum glerbrota og koma í veg fyrir að vökvakristall úr skjánum 
omist í snertingu við húð eða komist í augu eða munn. 


mM Ekki beina linsunni að sterku ljósi í langan tíma 


Þegar þú notar eða geymir myndavélina skaltu forðast að beina linsunni að sólinni eða öðrum 
erkum ljósgjöfum. Sterkt ljós getur valdið skemmdum á myndflögunni. Slíkt veldur hvítri slikju á 
ljósmyndum. 


v 


v Haldið fjarri sterku segulsviði 


ki nota tækið né geyma það nálægt búnaði sem gefur frá sér sterka rafsegulgeislun eða segulsvið. 
erk rafstöðuhleðsla eða segulsvið sem myndast í búnaði eins og útvarpssendum getur haft áhrif á 
kjá, skemmt gögn á minniskortinu eða haft áhrif á rafrásir vörunnar. 


m 


uu 


v Forðast skal skyndilegar breytingar á hitastigi 


Skyndilegar breytingar á hitastigi, t.d. pegar gengið er inn í eða út úr heitri byggingu á köldum degi, 
geta valdið rakamyndun inni í tækinu. Koma skal í veg fyrir rakamyndun með því að setja tækið í 
tösku eða plastpoka áður en farið er á milli staða þar sem hitamunur er mikill. 


v Slökkva skal á vörunni áður en aflgjafi er fjarlægður eða tekinn úr 
sambandi 
Ekki fjarlægja rafhlöðurnar þegar tækið er í gangi eða á meðan verið er að taka eða eyða myndum. Ef 


rafmagnið er tekið skyndilega af við þessar kringumstæður getur það þýtt að gögn glatist eða að 
minni eða rafrásir vörunnar skemmist. 


Rafhlaðan 


Umhirða myndavélarinnar 


Kannaðu stöðu rafhlaðnanna þegar þú ætlar að nota myndavélina og hladdu þær ef nauðsyn 


krefur (QA 18). Hafðu ávallt aukarafhlöður meðferðis þegar þú tekur ljósmyndir við mikilvæg tilefni, 


ef því verður við komið. 


ota MH-72 til að hlaða aðrar rafhlöður en EN- 


(A 100) á COOLPIX (Ni-MH). 


Þegar hleðslurafhlöður eru hlaðnar skaltu ekki hlaða rafhlöður sem eru með mismunandi mikla 
hleðslu eða rafhlöður sem eru með mismunandi tegundanúmer. 

e Þegar EN-MH2 rafhlöður eru hlaðnar skaltu hlaða tvær rafhlöður í einu og nota eingöngu MH-72 
hleðslutæki. Ekki skal nota annað hleðslutæki en MH-72 til að hlaða EN-MH2 rafhlöður. Ekki skal 
n 
El 


H2 rafhlöður. 


ki skal nota annað hleðslutæki en MH-70/71 til að hlaða EN-MH1 rafhlöður. Ekki skal nota 
H-70/71 til að hlaða aðrar rafhlöður en EN-MH1 rafhlöður. Stilltu Battery type (gerð rafhlöðu) 


e Hleðslugeta rafhlöðunnar er minni í kulda. Tryggðu að rafhlöðurnar sé fullhlaðnar áður en þú tekur 


ljósmyndir úti við í köldu veðri. Geymdu aukara 


hlöðurnar á heitum stað og skiptu um rafhlöður ef 


þess þarf. Kaldar rafhlöður endurheimta hugsanlega eitthvað af hleðslu sinni þegar þær hitna. 


e Óhreinindi á rafhlöðuskautunum geta komið í veg fyrir að myndavélin virki. 


e Notaðar rafhlöður eru verðmæt auðlind. Skilaðu þeim til endurvinnslu í samræmi við reglugerðir á 


viðkomandi svæði. 


Gursájuyæ | 


107 


Suisájuyæ | 


108 


Umhirða myndavélarinnar 


Þrif 


Forðastu að snerta glerið með fingrunum. Fjarlægðu ryk og kusk með blásara 
(yfirleitt lítið tæki með gúmmíbelg á öðrum endanum sem kreistur er til að 
þrýsta lofti út um hinn endann). Þurrkaðu fingraför og aðra bletti sem ekki er 
hægt að hreinsa með blásaranum með mjúkum klút. Strjúktu í hringi út frá 
miðju linsunnar að köntum hennar (í spíral). Ef það dugar ekki er linsan þrifin 
með klút sem búið er að bleyta lítillega með linsuhreinsivökva. 


Linsa 


Fjarlægðu ryk og ló með blásara. Fingraför og aðrir blettir eru þrifnir af með 


Iger þurrum, mjúkum klút. Ekki beita þrýstingi. 


otaðu blásara til að fjarlægja ryk, óhreinindi og sand og strjúktu síðan af með 
mjúkum og þurrum klút. Þegar myndavélin hefur verið notuð á strönd eða við 
sjávarsíðuna skaltu þurrka sand eða salt af með eilítið rökum klút sem hefur 
verið bleyttur með tæru vatni og þurrkaðu svo vandlega á eftir. Hafðu í huga að 
aðskotahlutir innan í myndavélinni geta valdið skemmdum sem ábyrgðin nær 
ekki yfir. 


Ekki nota alkóhól, þynni eða önnur rokgjörn efni. 


Hús 


Umhirða myndavélarinnar 


Geymsla 

Hafðu slökkt á myndavélinni þegar hún er ekki í notkun. Gakktu úr skugga um að 
slökkt sé á rofaljósinu áður en gengið er frá myndavélinni. Taktu rafhlöðurnar úr ef 
fyrir liggur að myndavélin verði ekki notuð um tíma. Ekki geyma myndavélina með 
nafta- eða kamfórumölkúlum eða á eftirfarandi stöðum: 

e Nálægt búnaði sem gefur frá sér sterkt segulsvið, t.d. sjónvörpum og útvörpum 
e Við hitastig lægra en -10°C eða yfir 50 °C 

e Illa loftræstum stöðum eða þar sem rakastig er yfir 60 % 

Taktu myndavélina úr geymslu að minnsta kosti einu sinni í mánuði til að koma í 
veg fyrir myglu. Kveiktu á myndavélinni og smelltu nokkrum sinnum af áður en 
hún er sett aftur í geymslu. 


Athugasemdir um skjáinn 


e Skjárinn kann að hafa nokkra pixla sem eru alltaf upplýstir eða sem kviknar ekki á. Þetta er algengt í 
lum TFT LCD-skjám og þýðir ekki að skjárinn sé bilaður. Þetta hefur ekki áhrif á myndir sem teknar 
u. 
egar verið er að mynda bjart myndefni kunna láréttar rákir sem hvítna í endana að birtast á 

jánum. Þetta kallast ljósklessur (smear). Þær gefa ekki bilun til kynna. Ljósklessur hafa engin áhrif á 


teknar myndir nema í hreyfimyndatöku. 


5 
öl 
e 
pi 
sl 


e Erfitt getur reynst að sjá myndir á skjánum í mikilli birtu. 
e Skjárinn er upplýstur með ljósdíóðu-baklýsingu. Ef skjárinn dekkist eða flöktir skaltu hafa samband 
við viðurkenndan söluaðila Nikon. 


Gursájuyæ | 


109 


Suisájuyæ | 


110 


Eftirfarandi tafla inniheldur villuboð og aðrar viðvaranir sem birtast á skjánum, auk 
viðbragða við þeim. 


blikkar) Klukka er ekki stillt. Stilltu klukkuna. 


Ææ) Lítil hleðsla er á rafhlöðunni. | Búðu þig undir að skipta um rafhlöður. 

o Rafhlaða tó Skiptu um rafhlöður. 

Battery exhausted. 
(Rafhlaða tóm.) 
FF €(blikkar rautt) Myndavélin nær ekki fókus. |e Endurstilltu fókusinn. 
e Notaðu fókuslæsinguna. 

(0) Ekki er hægt að nota Bíddu þangað til skilaboðin 
Please wait for the camera | myndavélina fyrr en búið er | hverfa sjálfkrafa af skjánum 
to finish recording. (Bíddu | að vista myndina. þegar búið er að vista. 

þar til myndavélin hættir að 

aka upp.) 

(iJ Skrifvarnarrofinn er stilltur á | Renndu skrifvarnarrofanum 
Memory card is write |læsingu. til hliðar til að skipta í 
protected. (Minniskort stöðuna „write“. 

er skrifvarið.) 
(0) Villa kom upp þegar e Notaðu samþykkt kort. 
This card cannot be |minniskortið var opnað. e Gakktu úr skugga um að 
used. (Ekki er hægt að tengin séu hrein. 
nota þetta kort.) e Athugaðu einnig hvort 


minniskortið er rétt sett Í. 


© 
This card cannot be 
read. (Ekki er hægt að 
lesa þetta kort.) 


(Q) Minniskortið hefur ekki verið | Veldu Yes (já) og ýttu á GR) 
Card is not formatted. |forsniðið fyrir notkun í til þess að forsníða kortið. 
(Kort er ekki forsniðið.) | COOLPIX L20/L19. 
Format card? (Forsníða 
kort?) 

No (Nei) 

Yes (Já) 
o Minniskort er fullt. Veldu minni myndastærð. 
Out of memory. (Minni Eyddu myndum. 

fullnýtt.) 


Settu nýtt minniskort í. 
Taktu minniskortið úr og 
notaðu innra minnið. 


Skjátákn 
(0) 
Image cannot be 


saved. (Ekki mögulegt 
að vista mynd.) 


o 
mage cannot be modified. 
(Ekki er hægt að breyta mynd.) 


Cannot record movie. 
(Ekki mögulegt að taka 
upp hreyfimynd.) 


o 
emory contains no images. 
(Engar myndir í minni) 


o 
File contains no image data. 
(Engin myndagögn í skrá.) 


o 
This image cannot be 
deleted. (Ekki mögulegt að 
eyða þessari mynd.) 


o 
Travel destination is in 
the current time zone. 
(Áfangastaðurinn er í 
sama tímabelti.) 


Lens error (linsuvilla) 


Communications error 
(samskiptavilla) 


Villa kom upp við vistun Forsníddu innra minnið eða 
ljósmyndar. minniskortið. 


Myndavélin hefur fullnýtt  |e Settu nýtt minniskort í. 
skrárnúmer. e Forsníddu innra minnið 
eða minniskortið. 


Ekki er hægt að nota Veldu mynd sem er 640 x 480 pixlar 
ljósmyndina í kveðjuskjá. eða stærri eða mynd sem tekin er 
með myndstillingu annarri en 16:9. 


Ekki er nægt minni til að Eyddu ljósmyndunum af 
afrita myndina. staðnum sem á að afrita á. 


Þú ert að reyna að breyta Veldu mynd sem styður 
mynd sem ekki er hægtað | D-lýsingu, skurð eða litla 
breyta. mynd. 


Biðvilla kom upp þegar Veldu minniskort með meiri 
verið var að taka upp. skrifhraða. 


Það eru ekki neinar myndir í | Taktu minniskortið úr til 
innra minni eða á þess að birta myndir úr 
minniskorti. innra minninu. 


Skráin var ekki búin til með | Ekki er hægt að birta skrána í 

COOLPIX L20/L19. þessari myndavél. Skoðaðu skrána í 
tölvu eða öðru tæki sem var notað 
til að búa til eða breyta skránni. 


Myndin er varin. Slökktu á vörninni. 


Áfangastaður er í sama 
tímabelti og þú ert í. 


Villa í linsu. Slökktu á myndavélinni og kveiktu 
aftur á henni. Ef villan er enn til 
staðar skaltu hafa samband við 
viðurkenndan þjónustuaðila Nikon. 


USB-snúra var tekin úr Slökktu á myndavélinni, 
sambandi á meðan prentun |tengdu USB-snúruna aftur. 
stóð yfir. 


Villuboð 


95 


16 
95 


5152 


71 


81 


49 


102 


100 


86 


62 


Gursájuyæ | 


111 


Villuboð 


Skjátákn 


System error (kerfisvilla) 


OK 
Printer error: check 
printer status. 
(Prentvilla: athugaðu 
stöðu prentara.) 


Ok 
Printer error: 
check paper 
(prentaravilla: athuga 
pappír) 
Ok 
Printer error: 
paper jam (prentaravilla: 
pappír fastur) 


Ok 
Printer error: 
out of paper 
(prentaravilla: pappír 
búinn) 
Ok 
Printer error: 
checkink (prentaravilla: 
athuga blek) 


Suisájuyæ | 


Ok 
Printer error: 
outofink (prentaravilla: 
blek búið) 


Ok 
Printer error: 
file corrupt 

(prentaravilla: skrá 
skemmd) 


Villa kom upp í innri 
rafrásum myndavélarinnar. 


Blek er að klárast eða 
prentunarvilla. 


Það er ekki pappír í réttri 
stærð Í prentaranum. 


Pappír er fastur í 


prentaranum. 


Prentarinn er pappírslaus. 


Villuboð vegna bleks. 


Blekhylkið er tómt. 


Myndskrá hefur valdið villu. 


m 


Slökktu á myndavélinni, 12,18 
taktu rafhlöðurnar úr, settu 
þær aftur í og kveiktu svo á 
myndavélinni á ný. Ef villan 
er enn til staðar skaltu hafa 
samband við viðurkenndan 


þjónustuaðila Nikon. 


Athugaðu prentara. Þegar pú 

hefur athugað blekið eða leyst 
vandann velurðu Resume - 
(halda áfram) og ýtir á ÓR) til 

þess að halda prentun áfram. 


tu viðeigandi pappír í, 

du Resume (halda 

am) og ýttu á ÓR til þess T 
halda prentun áfram. 


tu pappírinn úr, veldu 
Resume (halda áfram) og 
ýt alda 


u á ÓÐ til þess að 
prentun áfram. 


Settu viðeigandi pappír í, 
veldu Resume (halda 
áfram) og ýttu á ÓR) til þess z 
að halda prentun áfram. 


Athugaðu stöðu bleksins, 
veldu Resume (halda 
áfram) og ýttu á ÓR) til þess 
að halda prentun áfram. 


iptu um blekhylki, veldu 
esume (halda áfram 
ýttu á @ til þess að 
rentun áfram. 

eldu Cancel (hætta við) og 


ýttu á ÓR) til þess að hætta 
við prentun. - 


* Kynntu þér fylgiskjölin sem fylgdu prentaranum. Þar er frekari upplýsingar og 


leiðbeiningar að fá. 


112 


Ef myndavélin vinnur ekki rétt skal fara yfir lista algengra vandamála hér að neðan áður 
en haft er samband við söluaðila eða viðurkenndan þjónustuaðila Nikon. Dálkurinn 
lengst til hægri gefur blaðsíðunúmer þar sem nálgast má frekari upplýsingar. 


Skjár, stillingar og orkugjafi 


Vandamál 
Skjárinn er auður 


Það er erfitt að lesa af skjánum 


Myndavélin slekkur á sér án 


viðvörunar 


Dagsetning og tími upptöku 


eru röng 


Það eru engin tákn á skjánum 


Date imprint 


(dagsetningarprentun) er ekki í 


boði 
Dagsetning birtist ekki á 


ljósmyndum, jafnvel þótt Date 
imprint(dagsetningarprentun) 


sé valið 


Myndavélastillingar 
endurstillast 


Ástæða/úrræði 


e Það er slökkt á myndavélinni. 

Rafhlaða er tóm. 

Biðstaða til að spara rafhlöðu: Ýttu 
afsmellaranum hálfa leið niður. 

Þegar flassljósið blikkar rautt skaltu bíða þar til 
flassið er tilbúið. 
yndavél og tölva eru tengdar með USB-snúru. 
yndavél og sjónvarp eru tengd með AV-snúru. 


illtu birtustig skjásins. 
járinn er óhreinn. Þrí 
Rafhlaða tóm. 
yndavélin slökkti sjálfkrafa á sér til að spara 
orku. 
Rafhlaðan er köld. 


yndir teknar þegar klukkan er ekki stillt fá 
tímastimpilinn „00/00/0000 00:00". Hreyfimyndir 
fá dagsetninguna „01/ 01/2009 00:00." (Vísirinn 
„Date not set“ (dagsetning ekki stillt) blikkar í 
myndatöku til að sýna að klukkan sé ekki stillt.) 
Stilltu rétta dagsetningu og tíma með Date 
(dagsetning) í uppsetningarvalmyndinni. 
Berðu klukkuna reglulega saman við nákvæmari 
klukkur og stilltu hana ef þörf krefur. 

Hide info (fela upplýsingar) er valið fyrir Photo 

info (myndupplýsingar). 

Veldu Show info (sýna upplýsingar). 


Buisájuyæ| 


Klukka myndavélarinnar hefur ekki verið stillt. 


Slökkt er á dagsetningarprentun við eftirfarandi 

aðstæður. 

e Þegar umhverfisstilling er stillt á Panorama 
assist (aðstoð í víðmyndatöku) 

e Hreyfimyndir 


Vararafhlaðan tæmdist. Allar stillingar eru settar á 
sjálfgefin gildi. 


113 


Suisájuyæ | 


114 


Úrræðaleit 


Rafstýrðar myndavélar 


Í undantekningartilvikum birtast óvenjuleg tákn á skjánum og myndavélin kann að 
hætta að virka. Í flestum tilvikum veldur sterkt utanaðkomandi stöðurafmagn 
þessu. Slökktu á myndavélinni, taktu rafhlöðuna úr, settu hana aftur í og kveiktu svo 
á myndavélinni á ný. Hafðu samband við söluaðila eða viðurkenndan þjónustuaðila 
Nikon ef vandamálið er enn til staðar. Hafðu í huga að ef slökkt er á myndavélinni 
eins og lýst er hér að ofan kunna gögn sem ekki var búið að vista í innra minni eða 
á minniskorti að glatast. Gögn sem búið er að vista eru óhult. 


Myndataka 


Vandamál 
Engin mynd er tekin pegar ýtt myndavélin er á spilunarstillingu ýtirðu á 

er á afsmellarann. Ö illingarhnappinn. 

f yndir eru opnar ýtirðu á MENU. 
hlaða tóm. 

assljósið blikkar er flassið að hlaða sig. 
Myndavélin nær ekki fókus. jálfvirki fókusinn virkar ekki vel á fyrirhugað 
ndefni. 

illtu AF assist (AF-aðstoð) í 
ppstillingarvalmyndinni á Auto (sjálfvirk). 
illa. Slökktu á myndavélinni og kveiktu 
enni. 

Ljósmyndir eru óskýrar. lass. 

hreyfiskynjun. 


aðu BiS (Besta mynd valin). 
aðu þrífót og tímamæli. 


Ljósir blettir eru á ljósmyndum |Flassið endurkastast af ögnum í loftinu. Slökktu á 
sem teknar eru með flassi. flassinu. 


Flassið virkar ekki. e Það er slökkt á flassinu. 

e Umhverfisstillingar sem leyfa ekki notkun 
flassins hafa verið valdar. 

e Stillingin *R er valin. 

* Continuous (raðmyndataka), Multi-shot 16 
(fjölmyndataka) eða BSS (besta mynd valin) er 
valið í Continuous (raðmyndatöku) í 
tökuvalmynd. 


Ekki er hægt að nota optískan |Ekki er hægt að nota optískan aðdrátt þegar 
aðdrátt. hreyfimyndir eru teknar upp. 


Vandamál 


Ekki er hægt að nota stafrænan 
aðdrátt. 


Image mode (myndstilling) er 
ekki tiltæk. 


Það heyrist ekkert þegar smellt 
er af. 


AF-aðstoðarljósið lýsir ekki. 


Ljósmyndirnar líta út fyrir að 
vera klesstar. 

Litir eru óeðlilegir. 

Bjartir dílar (suð) birtast 
handahófskennt á ljósmynd. 


Ljósmyndir eru of dimmar 
(undirlýstar). 


Ljósmyndir eru of bjartar 
(yfirlýstar). 


Úrræðaleit 


Ástæða/úrræði 2a 


Ekki er hægt að nota stafrænan aðdrátt í 

eftirfarandi kringumstæðum. 

* Þegar Portrait (andlitsmynd) eða Night 
portrait (næturmynd) er valið í umhverfissniði. 
Þegar brosstilling er valin. 

Skömmu áður en hreyfimynd er tekin upp 
(hægt er að virkja 2x aðdrátt á meðan 
hreyfimyndir eru teknar upp). 

Þegar Multi-shot 16 (fjölmyndataka) er valin 
fyrir Continuous (raðmyndataka). 


Ekki er hægt að stilla myndstillingu þegar 
Multi-shot 16 (fjölmyndataka) er valið fyrir 
Continuous (raðmyndataka). 


Off (slökkt) er valið fyrir Sound settings 
(hljóðstillingar) > Shutter sound 
(myndavélarhljóð) í uppsetningarvalmynd. 
Continuous (raðmyndataka), Multi-shot 16 
jölmyndataka) eða BSS (besta mynd valin) er valið í 
Continuous (raðmyndatöku) í tökuvalmynd. 

K (umhverfisstillingin Sports (íþróttir) eða íli 
(umhverfisstillingin Museum (safn)) er valin. 
illingin "R er valin. 

ki byrgja hátalarann. 
Off (slökkt) er valið fyrir AF assist (AF-aðstoð) í 
uppsetningarvalmynd myndavélarinnar. 
AF-aðstoðarljós slekkur sjálfkrafa á sér í sumum 
umhverfisstillingum. 


Linsan er óhrein. Þrífðu linsuna. 108 


Hvítjöfnunin passar ekki við ljósgjafann. 73 


Myndefnið er dökkt, svo lokararhraði er hægur 
eða ISO-ljósnæmi of hátt. Hægt er að draga úr 
suði með því að: 

ota flass. 


Það er slökkt á flassinu. 

Það er eitthvað fyrir flassglugganum. 
yndefnið er utan flassfæris. 

illtu lýsingaruppbótina. 

yndefnið er baklýst. Veldu KA 
(umhverfisstillingin Backlight (baklýsing)) eða 
notaðu fylliflass. 


Stilltu lýsingaruppbótina. 32 


Gursájuyæ | 


115 


Úrræðaleit 


Vandamál Ástæða/úrræði m 


Ef myndir eru teknar með $@© (sjálfvirkt og rauð augu 
löguð) eða þegar myndir eru teknar með Night 
portrait (næturmynd, annaðhvort í einföldu sjálfvirku 
sniði eða í umhverfisstillingunni Night portrait 

Útkoman önnur en búist er við |(næturmynd)), og fylliflass með hægri samstillingu og 

þegar flassið er stillt á $4© lagfæringu á rauðum augum eru notuð kunna önnur 

(sjálfvirkt og rauð augu löguð). |svæði en þau sem rauð augu hafa áhrif á að verða 
lagfærð. Notaðu öll sjálfvirk snið eða umhverfisstillingar 
aðrar en Night portrait (næturmynd) og stilltu flassið 
á allt annað en $@ (sjálfvirkt og rauð augu löguð) og 
reyndu að taka aftur mynd. 


26, 28, 
35 


Spilun 
Vandamál m 


Ekki er hægt að spila skrá. Skráin var yfirskrifuð eða endurnefnd af tölvu eða a 
annarri gerð myndavélar. 


Það er ekki hægt að stækka Það er ekki hægt að nota spilunaraðdrátt á 

mynd. hreyfimyndir, litlar ljósmyndir eða ljósmyndir sem - 
hafa verið skornar í minna en 320 x 240. 

Það er ekki hægt að nota e Ekki er hægt að nota þessa valmöguleika með 55 

valkostina D-lýsingu, skurð eða hreyfimyndum. 


litla mynd. Þessa valkosti er ekki hægt að nota með 71 
myndum sem teknar eru þegar 16:9 er notað 
sem Image mode (myndstilling). 
Veldu mynd sem styður D-lýsingu, skurð eða 49 


litla mynd. 
Ekki er hægt að breyta myndum í 49 
z myndavélinni sem teknar voru á aðra 
5 myndavél. 
Ea Ekki er víst að myndir, sem er breytt í þessari 49 
Z myndavél, séu sýndar rétt í öðrum myndavélum 
og ekki er hægt að flytja þær í tölvu úr þeim. 
Veldu rétt Video mode (myndefnissnið). 96 
Ljósmyndir birtast ekki í Minniskortið inniheldur engar myndir. Skiptu 16 
sjónvarpi. um minniskort. Taktu minniskortið úr til pess 
að birta myndir úr innra minninu. 
Nikon Transfer opnast ekki Það er slökkt á myndavélinni. 18 
þegar myndavélin er tengd. Rafhlaða tóm. 18 


USB-snúran er ekki rétt tengd. 58 
Tölvan finnur ekki myndavélina. - 
Tölvan er ekki stillt til að ræsa Nikon Transfer - 
sjálfkrafa. Frekari upplýsingar um notkun Nikon 

Transfer er að finna í hjálparhluta Nikon Transfer. 


116 


Vandamál 


Ljósmyndir sem á að prenta 
sjást ekki. 


Það er ekki hægt að velja 
pappírsstærð í myndavélinni. 


Úrræðaleit 


Ástæða/úrræði | 


Minniskortið inniheldur engar myndir. Skiptu um 16 
minniskort. Taktu minniskortið úr til þess að 
prenta myndir úr innra minninu. 


Jafnvel þegar notaður er PictBridge-samhæfur 63, 64 


prentari er ekki hægt að velja pappírsstærð í 

myndavélinni í eftirfarandi kringumstæðum. 

Notaðu prentarann til að velja pappírsstærðina. 

e Prentarinn styður ekki pappírsstærðir sem 
notaðar eru í myndavélinni. 

e Prentarinn velur pappírsstærðina sjálfkrafa. 


Gursájuyæ| 


117 


Nikon COOLPIX L20/COOLPIX L19 stafræn myndavél 


Lítil stafræn myndavél 


COOLPIX L20: 10,0 milljónir 
COOLPIX L19: 8,0 milljónir 


COOLPIX L20: 
1/2,3 tommu CCD; heildarpixlar: 10,34 milljónir 


COOLPIX L19: 
1/2,5 tommu CCD; heildarpixlar: 8,29 milljónir 


3,6x optískur aðdráttur, NIKKOR linsa 


6.7-24.Omm 
COOLPIX L20: Jafngildi 35mm [135] myndhorns: 38-136mm 
COOLPIX L19: Jafngildi 35mm [135] myndhorns: 41-145mm 


Ljósop f/3.1-6.7 
Uppbygging 


Brennivídd 


7 einingar í 6 flokkum 


Allt að 4x 

COOLPIX L20: Jafngildi 35mm [135] myndhorns: u.þ.b. 544mm 
COOLPIX L19: Jafngildi 35mm [135] myndhorns: u.þ.b. 580mm 
Birtuskilanemi AF 


e U.p.b.30 cm til œ (W); u.þ.b. 70 cm til oo (T) 


AÐ Ta e Makrómyndastilling: 5 cm til oo (gleiðhornsstaða aðdráttar) 


Val á fókussvæði Miðja, andlitsstilling 
COOLPIX L20: 3 tommu, u.þ.b. 230.000 díla TFT LCD-skjár með 
5 stiga birtustigsstillingum 
COOLPIX L19: 2,7 tommu, u.þ.b. 230.000 díla TFT LCD-skjár 
með 5 stiga birtustigsstillingum 

Umfang ramma Um það bil 98 % af linsu lóðrétt og 98 % lárétt (miðað við 
(tökustilling) upprunalega mynd) 

Umfang ramma Um það bil 100 % af linsu lóðrétt og 100 % lárétt (miðað við 
(spilunarstilling) upprunalega mynd) 


 Busájuyæ| 


Geymslutegund Innra minni (u.þ.b. 20 MB), Secure Digital (SD) minniskort 
Skráakerfi Samhæft við DCF, Exif 2.2 og DPOF 


Þjöppun: Samhæft við JPEG-grunnlínu 


Suppg Hreyfimyndir: AVI 


118 


Ljósmæling 


Stjórn á lýsingu 


Drægi (ISO 100) 


Stjórnun á flassi 


Tæknilýsing 


COOLPIX L20: 
e 3.648x 2.736 [High (3648%) / Normal (3649) 
e 2.592 x 1.944 [Normal (2592)] 
2.048 x 1.536 [Normal (2048)] 
1.024 x 768 [PC screen (1024)] 
640 x 480 [TV screen (640)] 
3.584 x 2.016 [16:9 (3584)] 
COOLPIX L19: 
3.264 x 2.448 [High (3264%) / Normal (3264)] 
2.592 x 1.944 [Normal (2592)] 
2.048 x 1.536 [Normal (2048)] 
1.024 x 768 [PC screen (1024)] 
640 x 480 [TV screen (640)] 
3.200 x 1.800 [16:9 (3200)] 


Sjálfvirkt (ISO 64-1600) 


256 hluta fylki, miðjusækið (með 2x stafrænum aðdrætti), 
punktamælingu (stafrænn aðdráttur 2x eða meira) 


Sjálfvirk lýsing með hreyfigreiningu og lýsingaruppbót 
(-2,0 til +2,0 EV í skrefunum 1/3 EV) 


[W]: -0,7 til + 16,5 EV 
[M]: 1,5 til 18,7 EV 


Vélknúinn og rafstýrður lokari 

1/2000 - 1 s, 4 s (umhverfisstillingin Fireworks show (flugeldar)) 
Rafstýrt val á ND-síu (-1,7 AV) 

2 skref (f/3.1 og f/5.5 [W]) 

U.p.b. 10 sekúndur 


[W]: 0,5 til 7,0 m, [T]: 0,5 til 4,0 m 
Sjálfvirkt flass með TTL og prófun með flassi 


© | Buisájuyæ 


uG 


119 


Tæknilýsing 


Viðmót Háhraða USB 
Upplýsingafærsla MTP, PTP 
Flutningur myndefnis Hægt er að velja á milli NTSC og PAL 
1/0 tengi Hljóð- og myndflutningur/stafrænn |/O (USB) 


Arabíska, kínverska (einfölduð og hefðbundin), tékkneska, 
danska, hollenska, enska, finnska, franska, gríska, Indónesíska, 
Studd tungumál ítalska, japanska, kóreska, pólska, portúgalska, norska, 
rússneska, spænska, sænska, taílenska, ungverska, tyrkneska, 
þýska 
e Tvær LR6/L40 (AA-stærð) alkaline eða rafhlöður 

e Tvær FR6/L91 (AA-stærð) litíumrafhlöður 

e Tvær EN-MH2 Ni-MH hleðslurafhlöður (seldar sérstaklega) 
e EH-65A-straumbreytir (seldur sérstaklega) 


Aflgjafar 


LR ng U.þ.b. 240 myndir með alkaline-rafhlöðu, 630 myndir með 
er að taka 


(ending rafhlöðu)* litíumrafhlöðu eða 440 myndir með EN-MH2 rafhlöðum 


Ummál (B x H x D) U.þ.b. 96,5 x 61 x 29 mm (fyrir utan ójöfnur) 
COOLPIX L20: Ú.þ.b. 135 g 
Þyngd COOLPIX L19: U.þ.b. 130 g 


(án rafhlöðu og SD-minniskorts) 
Umhverfisaðstæður við 


notkun 
Umhverfishiti við O til 40 °C 
notkun 
Raki Minni en 85% (engin þétting) 


e Allar tölur eru miðaðar við myndavél með fullhlaðnar EN-MH2 rafhlöður sem 
notaðar eru í 23 (+2) °C hita, nema annað sé tekið fram. 

Byggt á stöðlum CIPA (Camera and Imaging Products Association) sem notaðir eru til pess 
að mæla endingartíma rafhlaðna. Mælt við 25 °C, aðdráttur lagaður við hverja mynd, flass 
notað í annarri hverri mynd, myndstilling stillt á [COOLPIX L20: [M Normal /COOLPIX L19: 
EÐ Normal]. Endingartími rafhlaðna getur verið breytilegur, allt eftir tíma sem líður á milli 
tekinna mynda og lengd þess tíma sem valmyndir og myndir eru birtar. Meðylgjandi 
rafhlöður eru einungis til reynslu. 


* 


Suisájuyæ | 


í“ Tæknilýsing 
Nikon tekur enga ábyrgð á villum sem kunna að koma fram í þessari handbók. 
120 Útlit þessarar vöru og tæknilýsing hennar geta breyst án fyrirvara. 


Tæknilýsing 


Studdir staðlar 

e DCF (Design Rule for Camera File System) er staðall sem er mikið notaður af 

ramleiðendum stafrænna myndavéla til þess að tryggja samhæfni ólíkra gerða 

myndavéla. 

e DPOF (Digital Print Order Format) er mikið notaður staðall sem gerir notanda 

leift að prenta prentraðir sem vistaðar eru á minniskorti. 

e Exif útgáfa 2.2: Þessi myndavél styður Exif (Exchangeable Image File Format 

fyrir stafrænar ljósmyndavélar) útgáfu 2.2. Þetta er staðall sem gerir notanda 

leift að nota upplýsingar sem vistaðar eru með ljósmyndum í endurmyndun lita 

þegar myndir eru prentaðar í Exif-samhæfum prenturum. 

e Pictbridge: Staðall sem þróaður var með samvinnu stafræna 
myndavélaiðnaðarins og prentaraiðnaðarins og gerir fólki kleift að prenta 
myndir beint úr prentara án þess að þurfa að flytja þær yfir í tölvu fyrst. 


Gursájuyæ | 


121 


Buisájuyæ| 


122 


Tákn 


AEZAF=L 43 
E] Brosstilling 44 
a D-lýsing 50 


Í Einföld sjálfvirk stilling 18, 26 
{i Eyða-hnappur 5, 24, 55 

T (eyða) hnappur 25 

€ Flassstilling 28 

@ (gera val virkt) hnappur 5, 9 
MENU hnappur 5, 10 

W hnappur 5, 21, 25, 46, 47, 48 
E hnappur 5, 21, 25, 46, 47, 48 


T hnappur 5, 11, 21, 25, 46, 47, 48 


Q hnappur 5, 21, 25, 46, 47, 48 


@ hna 


ppur 5,11 


[>] hnappur (spilun) 5 
MR Hreyfimyndastilling 53 
Ed Lýsingaruppbót 32 
Á Makróstilling 31 

É Sjálfvirk stilling 27 

[>] Spilunarstilling 24 

X) Tímamælir 30 

Si Umhverfisstilling 33 


A 
Aðdrát 
Aðdrát 
Aðdrát 
Aðstoð 
AF-aðs 
Afl 12, 
Afrit La 
Afsmel 


arhnappur 5, 21, 55 
arvísir 5 

ur Í spilun 48 

í víðmyndatöku ÞÁ 39, 42 
oðarljós 4, 23, 92 

4,18 

39 


ari 4,22 


Alkaline 13 
Alkaline-rafhlöður 12 
Andlitsmynd £ 34 
Aukabúnaður 104 

Auto off (sjálfvirkur rofi) 13 
AVI 105 

AV-snúra 56 


B 

Baklýsing í 39 

Battery type (gerð rafhlöðu) 100 
Beint í prentun 61 

Besta mynd valin 75 

Birtustig 89 

Black-and-white (svarthvítt) 76 
Blágerð 76 

Blink warning (blikkviðvörun) 97 
Brosstilling 44 

BSS (besta mynd valin) 75 


D 
Dagatalsskjár 47 
Dagsetningarprentun 91 
Dagsljós 73 

Date (dagsetning) 14, 86 
Delete (eyða) 24, 25 
D-lýsing 49 

D-Lighting (D-lýsing) 50 
DPOF 121 

DPOF-prentun 66 

DSCN 105 


E 


Easy auto mode (einföld sjálfvirk stilling) 
18, 26 

EH-65A 13 

Endurstilla allt 98 

EN-MH1 13, 104 

EN-MH2 12, 100, 104, 107 

Eyða 55, 81 


Im 


jöldi mynda sem hægt er að taka í viðbót 
8, 72 

jölmyndataka 75 

jölvirkur valtakki 5, 9 

Flash (flass) 28, 29 

assvísir 5, 29 

ipar 10 


nn 


Flúrljós 73 


Forsníða mi 
FSCN 105 
Fylliflass 28 


G 


Flugeldar #8: 


38 


Fókus 11, 22 
Fókuslæsing 23, 27 
Forsníða 17, 95 


nniskort 17, 95 


Gerð rafhlöðu 13 


H 


Hæg samsti 
Hálfa leið 11 


Hátalari 4 
Hjálp 11 

Hlíf yfir rafh 
12, 16 
Hljóðstilling 


Hnappahljó, 


Hreyfimynd 
Hreyfimynd 
Hreyfimynd 


mage mod 
mage mod 


nnra minni 
nnra minni 
SO sensitivi 


J 
JPG 105 


lling 28 


Handbvirk forstilling 74 


öðuhólfi/minniskortarauf 5, 


ar 93 


Hljóðstyrkur 55 


ö93 


Hnappurinn P] (spilun) 8 


astillingar 54 
avalmynd 53, 54 
ir teknar upp 53 


Hreyfiskynjun 92 
Hvítjöfnun 73 


Íþróttir R 34 


e (myndastilling) 19 
e (myndstilling) 89 


nnbyggður hljóðnemi 4 
nnbyggt flass 4, 28 


16 
forsniðið 95 
ty (ISO-ljósnæmi) 29 


K 


enni 105 


L 
Lýsingaruppbót 32 
Landslag hal 34 

Landslag um nótt Ed 37 
Language (tungumál) 96 
Linsa 4, 118 

Litavalkostir 76 

Lítil mynd 52 
Litíum-rafhlöður 12 
Ljósapera 73 
Ljósaskipti/dögun iði 36 
Ljósop 22 

Lokarahraði 22 


M 

akróstilling 31 

atur 1138, 40 

enus (valmyndir) 84 
innisgeta 18 
inniskort 16, 104 


inniskortarauf 5, 16 


öppuheiti 105 
yndastilling 33 
yndataka 18, 20, 22 
yndavélarhljóð 93 
yndefnissnið 96 
yndir afritaðar í 102 
yndstilling 71 
yndupplýsingar 89 


N 
ærmynd th 37 

afnauki 105 

æturmynd Fá 35 


ikon Transfer 58 


Atriðisorðaskrá 


onitor settings (skjástillingar) 89 


ikkelmálmhýdríð rafhlöður 12 


Gursájuyæ | 


123 


Suisájuyæ | 


124 


Atriðisorðaskrá 


[0] 
Ól 11 
Optískur aðdráttur 21 


P 
Pappírsstærð 63, 64 
PictBridge 61, 121 
Pjöppunarhlutfall 71 

Prenta 63, 64, 67 

Prentari 61 

Print set (prenthópur) 67 
Prenthópur (dagsetning) 68 


R 
Raðmyndataka 75 
Rafhlöðuhólf 5 

Rafhlöður 12, 87 

Rauð augu lagfærð 28, 29 
Rauf fyrir myndavélaról 4 
Rofi 4, 12, 18 

RSCN 105 


S 

Safn M 38 

Sepia (brúnn litblær) 76 
Single (stök) 75 

jálfvirkt flass 28 
Sjálfvirkur fókus 22, 31 
Sjálfvirkur rofi 94 
Sjónvarp 56 
Sjónvarpshreyfimynd 54 
Skýjað 73 
Skjár 5, 6, 108 
S 

S 

S 

S 

S 


NN 


ráaheiti 105 

rúfgangur fyrir þrífótarfestingu 5 
urður 51 

eep Mode (biðstaða) 94 

ide show (skyggnusýning) 80 
ökkt á flassinu 28 
Smámyndaspilun 46 

Snúa mynd 101 


NN 


Snúrutengi 4, 56, 57, 62 
Sólsetur 2 36 

Spilun 24, 25, 46, 48, 55 
Spilun á öllum skjánum 24, 25 
Spilun hreyfimynda 55 
Spilunarhnappur 5, 8 
Spilunarvalmynd 78 
SSCN 105 

Staða rafhlöðu 18 
S 

S 

S 

S 

S 

S 


O, U 


afrænn aðdráttur 21 

andard color (venjulegir litir) 76 
raumbreytir 13, 104 

raumljós 4, 12, 18 

rönd/snjór #1 36 

umartími 14, 87 


T 
Tengill fyrir hljóð/mynd 56 
Tímamælir 30 

Tímamælisljós 4, 30 

Time zone (tímabelti) 14, 86, 88 
Tökustillingarhnappur 5, 8 
Tökuvalmynd 69 

Tölva 57 


U 

Umhverfisstilling 33, 34 
Uppsetningarvalmynd 82 
USB-snúra 57, 58 

USB-snúra fyrir hljóð/mynd 56, 62 
Útgáfa fastbúnaðar 103 


V 

Valmynd tökustillingar 8 
Veisla/innandyra X 35 
Verja 100 

Vivid color (líflegir litir) 76 


WwW 


Welcome screen (kveðjuskjár) 85 


125 


126 


Nikon 


Hvers kyns afritun á þessari handbók í heilu lagi eða í hlutum (nema 


í stuttum tilvitnunum í ritdómum eða úttektum) er bönnuð án 
skriflegs leyfis frá NIKON CORPORATION. 


CE 


NIKON CORPORATION 

Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome, 

Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan Prentað í Evrópu 
CT8L01(Y4) 
© 2009 Nikon Corporation 6MM646Y4-01 


